






Entered accordiug to Act of the Parliament of Canada in the year 
1896 by Ólafur S. Thorgeirsson, at the Department of Agriculture. 


Almanak 

fyrir árið 

1906 

sem er annað ár eftir hlaupár og hefir sumarauka. 
Reiknað eftir afstöðu Winnipeg-bæjar í Manitoba. 


Safn til landnámssögu íslendinga í Vesturheimi og- fleira. 


TÓLFTA ÁR. 


WINNIPEG. 

Ötgefandi og prentari Ólafur S. Thorgeirsson. 

1905 . 




2 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Á þessu ári teljast liðin vera: 


frá Krists fæðingf. 1906 ár 

frá sköpun veraldar. 5873 ár 

frá upphafi íslandsbyg-ðar. ^032 ár 

frá siðabót Lúters. 389 ár 


Árið 1906 er sunnudagsbókstafur : G. 
Gyllinital: 7. 


Myrkvar áriö 1906: 

Á árinu 1906 verða 5 myrkvar, 3 á sólu og 2 á tungli. 
1. Tunglmyrkvi 8.—9. febrúar, sýnilegur í Norður-Ame- 
ríku. 2. Sólmyrkvi 22. febrúar, ekki sýnilegur hér. 3. 
Sólmyrkvi 21. júlí, ósýnilegur. 4. Tunglmyrkvi 4. ágúst 
sýnilegur í vesturhluta Norður-Ameríku, norðarlega í 
Alaska og Asíu. 5. Sóimyrkvi 19. ágúst, ekki sýnilegur. 


Pláneturnar. 

Venus er morgunstjarna til 14. febrúar, kveldstjarna 
til 29. nóvember og eftir það morgunstjarna til ársloka. 

Marz er kveldstjarna til 15. júlí, eftir það morgun- 
stjarna. 

Júpíter er kveldstjarna til 10. júni, morgunstjarna til 
28. desember. 

Satúrnus. er kveldstjarna til 24. febrúar, morgun- 
stjarna til 19. september, síðan kveldstjarna. 


Tunglið. 

Fylgástjarna jarðarinnar er tunglið. Þvermál þess er 
2,163 rnílur og fjarlægð þess frá jörð vorri 288,000 enskar 
mílur. Braut sína umhverfis jörðina gengur það á því 
tímabili, sem alment er kallað tunglmánuður; er það tíma- 
bil alment talið 28 dagar, en er í raun réttri 27 dagar og 
8 klukkustundir, eða rétt um það bil. 


Um tímatalið. 

Forn-Egiptar skiftu degi og nóttu í 12 kl,- stundir 
hvoru.—og hafa Gyðingar og Grikkir ef til vill lært þá 
venju af Babýlóníu-mönnum. Það er sagt, að deginum 








ALMANAK 1906. 


3 


hafi fyrst verið skift í klukkustundir árið 293 f. Kr., þegar 
sólskífa fyrst var smíðuð og sett upp í Quirinus-musterinu 
í Róm. Þangfað til vatnsklukkurnar voru uppfundnar 
(árið 138 f. Kr.) voru kallarar (eða vaktarar) viðhafðir í 
Róm til að segja borgarbúum, hvað tímanum liði. Á 
Englandi voru vaxkertis-ijós höfð fyrst frameftir, til að 
segja mönnum, hvað tímanum liði. Var áætlað, að á 
hverri klukkustund eyddust 3 þumlungar af kertinu. Hin 
fyrsta stundaklukka (tímamælir—sigurverk) í líkingu við 
þær, sem nú tíðkast, var ekki fundin upp fyrr en árið 
1250. Fornmenn á Norðuriöndum töidu flestir, að dagur 
b)'rjaði með upprás sólar. Aþenumenn og Gyðingar töldu 
hann byrja á sólsetri, og Rómverjar, eins og vér, á mið- 
nætti. 


Páskadagur 


1907 .31. Marz 

1908 .19. Apríl 

1909 .11. Marz 

1910 .27. Marz 

1911 .... 16. Apríl 

1912 . 7. Apríl 

1913 .23. Marz 


1914... 

...12. 

Apríl 

i 9 ! 5 - • • 

. . 4. 

Apríl 

1916. . . 

.. .23. 

Apríl 

1817. . . 

. . . 8. 

Apríl 

1918. . . 

• • • 3 ’ 1 * 

Marz 

1919. . . 

. . . 20. 

Apríl 

1920. . . 

... 4. 

Apríl 


Sóltími. 

Sólhringur er sú tímalengd er líður á milli þess, er 
sólin gengar yfir ákveðna hádegislínu, og er það hin 
eðlilegasta skifting tímans. En sökum hinnar mismun- 
andi hreyfingar jarðarinnar umhverfis sólina og sökum 
bugsins ásólargangslínunni(Ecliptic),er aldrei nákvæmlega 
jafn-langur tími milli þess,er sól genguryfir ákveðna línu. 
Af því leiðir, að það er lítt mögulegt að setja stunda- 
klukku eftir sól. Til að ráða bót á þessum mismun, setja 
menn svo að önnur sól sé til, og að hún gangi með jöfn- 
um hraða þvert yfir miðjarðarlínunni. Er sú ímyndaða 
sól þá stundum á undan og stundum á eftir hinni einu 
virkilegu sól. Er sá mismurur mestur 16 mínútur. Rétt- 
ur sóltími er miðaður við hina virkilegu sól, en hinn svo 















4 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


kallaði „meðal sóltími“ aftur á móti, er miðaður við hina 
ímynduðu sól. Til skýring'ar má geta þess, að það er að 
eins á tveimur dögum á árinu — á jafndægrum haust og 
vor — að „meðal sóltíma“ og réttum sóltíma ber saman, 
því á þeim tveim dögum að eins er buglínan eða sólar- 
gangslínan yfir miðjarðarlínunni. 


Til minnis um ísland. 

Fyrst fundið ísland af írum á 8. öld. Af NorSmönn- 
um 860. 

Fyrst varanleg bygð hefst 874. 

Fyrsta Kötlugos, er sögur fara af, 894. 

Fvrstu lög og alþing sett 930. 

Fyrstur trúboði, Friðrik biskup, saxneskur, 981. 

Fyrsti lögsögumaður, Flrafn Hængsson, kosinn af 
lögréttu 930. 

Fyrsta kirkja er í ritum talin b)'gð um 984, að Ási í 
Hjaltadal, en það mun sanni nær, að Orlygur gamli hafi 
reist kirkju að Esjubergi nálægt 100 árum áður. 

Fyrstur ís'lenzkur biskup, Isleifur Gissursson, 1054. 

Fyrstur fastur skóli á Hólum 1552. 

Fyrstur íslenzkur rithöfundur, kunnur, og faðir ís- 
lenzkrar sagnritunar, Ari Þorgilsson, prestur, f. 1067, d. 
1 148. 

Fyrsta Heklu-gos, er sögur fara af, 1104. 

Fyrsta klaustur, reist á Þingeyrum, 1133. 

Fyrsta nunnuklaustur í Kirkjubæ í Vestur-Skafta- 
fellssýslu 1186. 

Fyrstur konungur yfir íslandi, Hákon Hákonarson 
(konungur Norðmanna-) 1262—63. 

Svarti Dauði geisaði 1402. 

Seinni plágan 1495. 

Fyrsta prentsmiðja á Breiðabólsstað í Vesturhópi 
um 1530. 

Fyrstur prentari Jón Matthíasson, sænskur prestur. 

Fyrstur lúterskur biskup, Gissur Einarsson, 1539. 

Fyrst prentað nýja testamentið, þýtt af Oddi lögmanni 
Gottskálkssyni, 1540. 



5 


ALMANAK 1906. 


Fyrstur fastur látínuskóli í Skálholti 1552. 

Fyrsta ísl. sálmabók, sem til er, prentuð 1555. 

Fyrst prentuð biblían, þýdd af Guðbrandi biskupi, 
15841 

Spítali stofnaður fyrir holdsveikt fólk 1652. 

Fyrsta galdrabrenua 1625 (hin síðasta 1690). 
Prentsmiðjan flutt frá Hólum að Skálholti 1695, og 
að Hófum aftur 1703. 

Stórabóla geysaði 1707. 

Fyrsta Jónsbók (Vídalíns) kemur út 1718. 

Fyrst drukkið brennvín á íslandi á 17. öld 
Fyrst fluttur ijárkláði til íslands 1760. 

Fyrst drukkið kaffi 1772. 

Fyrsta lyfjabúð á Nesi við Seltjörn 1772. 

Fyrstu póstgöngur hefjast 1776. 

Hið íslenzka lærdómslistafélag stofnað í Kaupmanna- 
höfn 1779. 

Ákveðið að flytja biskupsstólinn og skólann frá Skál- 
holti til Reykjavíkur 1785. 

Verzlunareinokunin konunglega afnumin 1787. 
Seina'sta lögjafarþing haldið á Þingvöllum við Öx- 
ará 1768. 

Prentsmiðjan á Hólum flutt að Leirárgörðum 1799. 
Landsyfirréttur settur á laggirnir í Rvík 1800. 

Fyrsta organ, sett í Leirárkirkju, 1800. 

Landið gjört að biskupsumdæmi 1801. 

Hólaskóli fluttur til Reykjavíkur 1801. 

Haldinn fyrsti yfirréttur í Reykjavík 1801. 
Latínuskólinn fluttur frá Reykiavík til Bessastaða 
1805. 

Hið íslenzka biblíufélag stofnað 1816. 

HiS íslenzka bókmentafélag stofnað 1816. 

Fyrsti vísir til fréttablaða, Klausturpósturinn kemur 
út 1818. (Minnisverð tíðindi ekki talin; þau komu út 
1796—1808. 

Prentsmiðjan flutt frá Leirárg. til ViSeyjar 1819. 
Búnaðarfélag Suðuramtsins stofnað 1835. 

Fyrsti árgangur Fjölnis birtist 1835. 

Fyrst gefin út Ný félagsrit 1841, rit Jóns SigurSs- 
sonar. 



6 


ÓLAFUR s. thcrgeirsson: 


PrentsmiBjan flutt frá Viðey til Rvíkur 1844. 

Fyrsta alþingi í Reykjavík 1845. 

Latínuskólinn fluttur til Reykjavíkur frá Bessastöð- 
um 1846.. 

Prestaskólinn settur í Reykjavík 1847. 

Fyrsti stjórnmálafundur haldinn á Þing'völlum við 
Oxará 1848. 

Fyrsta blað Þjóðólfs prentað 1848 
Hrossa-sala til útlanda byrjar um 1850. 

Prentsmiðja sett á stofn á Akureyri 1852. 

Fyrsta póst-gufuskip kom til Reykjavíkur 1858. 
Spítali settur á stofn í Reykjavík 1863. 
Fojrngripasafnið sett á stofn í Reykjavík 1863. 
Barnaskóli í Reykjavík stofnaður 1863. 
Þjóðvinafélag;ið stofnað 1870. 

Fyrst fluttir inn skozkir ljáir 1871. 


Ártöl nokkurra merkisviðburða. 

Fall Trjóuborg’ar. 1182 

Stofnun Kartagóborgar. 878 

Sto.fnun Rómaborgar. 753 

Jerúsalem hertekin af Nebúkadnesar. 588 

Túlíus Cæsar fer til Bretlands. sS 

Eftir Kr. " 

Jerúsalem eyðilögð af Títusi. 70 

Constantínus keisari snýst til kristni .. 313 

Rómverjar yfirgefa Bretland. 410 

Norðmenn vaða inn á Bretland. Bard. við Hastings 1066 

Krossferðirnar byrja. 1096 

Tyrkir taka Miklagarð. 1453 

Biblían fyrst prentuð í Mentz. 1462 

Columbus fann Ameríku. 1492 

England og Skotland sameinast.1602 

Þrjátíu ára stríðið byrjar.' . 1618 

Bretar taka Gibraltar. 1704 

Friðarsamningarnir í Utrecht. 1713 

Canada tekin af Frökkum. t 7 S 9 

Frímerkjalögin gengu í gildi. 1765 

Bandaríkin segja sig undan Bretum. r 779 






















ALMANAK 1906. 


7 


Fyrsta nýlenda stofns. í Ástralíu.1788 

Napóleon Bónaparte verður keisari.1804 

Bardaginn við Trafalgfar. Fall Nelson’s.1805 

Franski leiðang-urinn til Moskva.1812 

Bardaginn við Waterloo . .'.1815 

Fyrsta gufuskip fer yfir Atlantshaf. 1819 

Gullið fundið í Californíu ..1848 

Gullið fundið í Ástralíu. 1851 

Fyrsta alheimssýning í London. 1851 

Dominion of Canada stofnuð.1867 


Stærð úthafanna. 

Norður-íshafið er um 4,781,000 ferh. míl. flatarmál 
Suður-íshafið “ 30,592,000 “ “ 

Indlandshafið “ 17,084,002 “ “ 

Atlantshafið " “ 24,536,000 “ “ 

Kyrrahaflð “ 50,309,000 “ “ 

Lengstur dagur 

kl.tímar mín. 

Reykjavík.20 56 

Pétursborg (Rússlandi).18 38 

Stokkhólmi (Svíþjóð).18 35 

Edinburgh (Skotlandi). 7 . . 17 32 

Kaupmannahöfn (Danmörku) . . 17 20 

Dublin (írlandi).16 52 

Berlin (Þýzkalandi).16 40 

London (Englandi).16 34 

París (Frakklandi).16 05 

Victoria (British Columbia) .... 16 00 

Vínarborg (Austurríki).15 56 

Boston (Bandaríkjum).15 14 

Chicago “ .15 08 

Miklagarði (Tyrklandi).15 04 

Cape Town (Suður-Afríku).14 20 

Calcutta (Indlandi).13 24 

Panama.12 34 




























Canadian Order 
of Foresters 

Al-Canadiskt — ÞjóSlegt — ÁkveSin gjöld — Engin dauSsfalla-álög. 


Leiðandi bræðra og 
ébyrg'ðarfélag’ í 
Canada. 


Aldurstakmark : 18—45 ára. 

Yfir $ 4 , 000,000 hafa verið borg-aðar til meðlima ogf erfingja þeirra síðan 
félagið var stofnað árið 1879. 


AFGANGS-SJÓÐUR 1. Nóvember 1905: $1,905,677,38 

Fyrir $150,000 af þeim sjóði hafa verið keypt 
skuldabréf Canada-stjórnar .og- afgangurinn 
trygður í verðmætum eignum í Canada, og 
þessi sjóður vex um 15—20 þús. doll. á mán. 

Félág þetta gefur út skírteini fyrir $500, $1,000, $1,500 og $2,000, gegn 
eftirfylgjandi fyrirfram borguðum mánaðariðgjöldum: 


Aldur. 

Fyrir $500 

Fyrir $1.000 

Fvrir $1.500. 

Fyrir $2.00 

Frá 18 til 25.. 

. 35 c - 

. 6oc. 

.T. 900.. 

.$1.20 

“ 25 ti) 3 ° • ■ 

. 40C . 

. 65C. 

. 980 

. i- 3 ° 

“ 30 tii 35.. 

. 45 c - 

. 70C. 

.$i-° 5 - 

. 1.40 

>> 35 tii 40.. 

. 5 0C - 

. § 5 ° • 

. 1.28. , 

. 1.70 

,, 40 tii 45.. 

. 55 c - 

.$1.00. 

. i- 5 °- 

. 2.00 


Ekki einum einasta dollar af lífsábyrgðar-iðgjöldum hefir verið várið ti 
kostnaðar við stjórn félagsins. Iðgjöldunum og rentunum af þeim er ein- 
göngu varið til að borga með dauðsfalla-kröfur meðlima. 

Dauðsföll í Canadian Order of Foresters voru síðastl. ár—25 árið—að eins 
5.00 af 1.000 og meðaltal dauðsfalla síðan félagið var stofnað 1879 er 4.94. 

Yfir 3500 af meðlimum félagsins standa í veikinda og útfarar-hagnaðar- 
deild félagsins. Hagnaður við að vera í þeirri deild er $3.00 á viku í fyrstu 
tvær veikinda-vikurnar og $5.00 úr því í tíu vikur—alls fyrir hvert ár $56.00, 
auk útfarartillags, sem er $30. Gjöldin borgast fyrirfram mánaðarlega, og 
eru : Fyr'ir 18 til 25 ára 26 cents Fyrir 35 til 40 ára 40 cents 

“ 25 til 30 “ 30 cents “ 40 til 45 “ 45 cents 

“ 30 til 35 “ 35 cents . 

Meðlimum er í sjálfsvald sett hvort þeir standa í þeirri deild eða ekki. 

Margar deildir (Courts) félagsins hafa hjá sér innbyrðis ,,Sick and Fune- 
ral Benefit“ og lærðan lækni fyrir þá sem verða veikir. 

Frekari upplýsingar geta menn leitað 
hjá meðlimum, eða skrifað 

H. L. ADOLPH.D.H.C.R. D. E. McKINNON, D.H.Sec’y 

Brandon, Man. Winnipeg, Man. 

Skrifstofa: 401 Mclntyre Block, Winnipeg'. 

























JANUAR hefir 31 dag 


1906 . 

Mörsugur 

Umskurn Krists. Lúk. 2. 

M 1 Nýársdagur 

Í> 2 (gFyrsta kv. 7.526. .m. 

M 3 

F 4 Konráð Gíslason d. l8gí 

F 5 

L 6 Þrettándi (E'piphania) 12. v. vetrar 

Þegar Jesús var tólf ára. Lúk. 2. 

S 7 f-f. s. „e þrett. — Knútsdagur. Eldbjargarmessa 
M 8 Bardaginn viö New Orleans 1815 
Þ 9 ! Napólen 3. d. 1876 
M 10 I @ Fult tungl 9.37 e. m, 

F 11 

F 12 Alfr. Tennyson f. 1810 

L. 13’ Geisladaguf 13. vika vetrar 

Brúökaupið í Kana. Jóh. 2. ‘ 

S 14 2.'s. e. þrett. 

M 15 Sandvíkureyjar fundnar 1778 
Þ 16 British Museum opnaS 1759 

M 17 JSíð. kv. 1.45 e. m. —Benjamín Franklin f. 1706 
F 18 Bulwer Lytton, skáldið d. 1873—- Webster f. 1782 

Þorri 

F 19 Miður vetur 

L 20 Bræðramessa 14, vika vetrar 

JeSús gekk ofan af fjallinu. Matt. 8. 

S 21 3. s. e. þrett.—^Agfnesafmessa 

M 22 Victoria drottning d. I901—^Byfon f. 1788 
Þ 23 GuStav Doré, málafinn mikli, d. 1882 
M 24 ®Nýtt t. 10.09e.rn. (þorrat.j—^Friðrik miklif. 1712 
F 25 Pálsmessa^-Kirkjufélag ísl. í V.heimi stofn. 1885 
F 26 

L 27 i Mozaft, tónfræðinguf, f. 1757 15. vika vetrar 

Jesús gfekk á skip, Matt. 8. 

S 28 | 4, S. e, þrett. ■— Holberg, danska skáldið, d. 1754 
M 29 McKiniey, forseti f. 1843 
Þ 30 ..... 

M 31 I Dr. Guðbranduf Vigfússon d. 1889 



ER BLODID HREINT? 

TAUGARNAR STERKAR? 

ERTU HRAUSTUR? 

Þegar blóðið er óhreint 
eða veiklað þá er heilsan 
ekki góð. Andlitið fyll- 
ist bólum og öðrum út- 
brotum og; þér líður illa, 
ert ekki hraustur, þá er 
komin stundin til aðneyta 

7 Monks’ 


Ton-i-cure 


hins undraverða heilsu- 
meðals. Það eykur blóð- 
ið og - hreinsar, styrkir 
alla parta líkamans. 

Þeg:ar taug'arnar eru 
bilaðar, þá ættir þú að 
brúka þetta nafnfræga 
meðal. Það styrkir þær 
og setur þér táp og fjör 
út í hvern lim. 

Læknarnir gátu ekkert gert. 

Henni versnaöi i staö þess aö 
batna. 7 Monks’ Ton-i-cure 
bætti henni aö fullu. 

7 Monks Company. Winnipeg, i6. Febr 1604. 

Kæru herrar:—,,Eg get mælt með 7 Monks’ Ton-i-cure 
síðan í Júní síðastliðinn að eg veiktist af g’igtinni. Eg 
hafði tvo lækna og reyndi mörg meðöl og eyddi mörgum doll- 
urum en mér versnaði í stað þess að batna. Fyrir stuttum 
tíma síðan ráðlagði vinur minn einn mér að brúka 7 Monks 
Ton-i-cure og eg halði að eins notað það fáa daga þegar 
varð vör bata. Eg hef að eins brúkað einn kassa af 7 Monks 
Ton-i-cure og get óhikað sagt það hafi gefið mér heilsu og 
krafta aftur. Hafið mínar iunilegustu þakkir fyrir verkanir 
þess á mig. Yðar einlæg, Mrs. Williams. 

Fæst hjá öllum sem með meðöl verzla fyrir $1.00, eða sent 
með posti frítt við móttöku peninganna. 

7 MONKS’ COMPANY, Box 742, WINNIPEG. 





FEBRÚAR hefir 28 daga 


1006 , 


F 

F 

L 


3 


Þorri 


(gj Fyrsta kv. 5.31 e. m. 

KyndilmesSiiBaldvin Einarsson, lög'f'r. f. 1802 
Blasíusmessa 16, vika vetrar 


Ulgfesi meðal hveitisins. Matt. 13, 

S 4 j 5. S e. þrett. 

m 5 r . , 

Þ 6 | Sir Henry Irving fæddur 1838 
M 7 j Charles Diekens fæddur 1812 
F 8 | Stríði '' milli Rássa og Japansmanna byrjaðl 1904 
F 9 H F. 1.12.46 e.m.-—Baldv. Einarss.,lögfr.d. 1833 
L 10 Canada látin af hendi við Engl. 1763—«• 17.v-.vetr. 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 

L 


11 

12 

>3 

'4 

15 

16 

17 


S 18 
M 19 
Þ 20 
M 21 
E 22 
F 23 
L 24 


S 25 
M 26 
Þ 27 
M 28 


Verkatnenn 1 víngaröi, Matt. 20. 

Níu vikna fasta-^Thomas Edison f. 1847 
j Lincoln fædduf 1809 
j Richard Wagnef, tónfræðingur d. t883 
j Lútefs sDasta prédikan 1346 
J Síó. kv. 9.23 e. m. 

Melankton fædduf 1497 

I Mich. Angelö d. 1363—Þorraþræll “ 18, v, vetr. 


Fetnskönar sáöjörg. Lúk, 8. 
i 2. s, 1 níuviknaföstu 


GóA 


PótursmeSsa “ Creorg'e Washingtón f. 1732 
© Nýtt t. 9.57 e. m. 

Ingemann, danska skáldið d, i 86-2-“J9. v, vetrar 


Skím Krists. Matt. i. 
Langafasta (sjöviknafasta) 

Sprengikvöld—LongfellóVv f. 1807 
Öskudagur 






BAKVERKURINN 

BOÐAR 

NÝRNAVEIKI. 

Þú skyldir aldrei trassa 
nýrnaveikina, því það er 
hættulegt. Eins fijótt og þú 
verður var veiklunar í nýrun- 
um eða þvagfærunum, þá 
byrjaðu strax að brúka 


7 Monks’ Kidney Cure 


Það er hið bezta og áhrifamesta nýrnameðal 
sem þekkist í heiminum. Eftir að þú hefir tekið 
nokkrar inntökur verður þú var hinna ágætu.áhrifa 
þess til hins betra.Það er svo mikið. ‘Alkali’ í 
vatninu hér í Vestur-Canada að nálega annarhver 
maður þjáist af nýrnaveiki. Meðal þetta læknar 
allar tegundir nýrnáveikinnar. Kvenfólk, sem svo 
mjög þjáist af bakverk og öðrum einkennum nýrna- 
veikinnar ætti að brúka 7 Monks’ Kidney Cure. 


Swan River, 24. Marz 1902. 

7 Monks’ Company. 

„Herrar: — Eg - brúkaði ‘7 Monks Kidney Cure‘ og er 
það bezta meðalið sem eg hef brúkað, það læknaði mig“ 

W. Shurst. 

7 Monks’ Company. Baudette, Minn., Sept., 1904. 

Kæru herrar: — Fyrir stuttu síðan varð eg blautur og 
fékk slæmt kvef í nyrnn. Eg hafði vondan bakverk og gat 
ekki beigt mig og kvalirnar héldu vöku fyrir mér á nóttum. 
Hálf askja af ‘7 Monks’ Kidney Cure’ setti nýrun í samt lag 
aftur—kvalirnar hurfu á öðrum degi. Yðar einlægur, 

J. M. Leavy.“ 

7 Monks’ Kidney Cure 

Til kaups hjá öllum lyfsölum fyiir 50C., 6fyrir$2.5o. Eða 
sent frítt með pósti viS viðtöku peningfanna. 

7 MONKS’ COMPANY, Box 742, Winnipeg, Canada. 


Tvö vottorð af mörg’um. 



MARS 


1906. 


F i 
F 2 
L 3 


S 4 
M 5 
í> 6 
M 7 
F 8 
F g 
L io 


S ii 
M 12 
Þ 13 
M 14 
F i5 
F 16 

L 17 

S 18 
M 19 

Þ 20 
M 21 
F 22 
F 23 
L 24 


S 25 
M 26 
Þ 27 
M 28 
F 29 
F 30 

L 31 


hefir 31 dag 



Fyrsta þing Bandaríkjanna pett 1781 

(g, Fyrsta kv.2.28 f.m.—Jónsmessa(h.f.)— 20.V.V. 


Djöfullinn freistar Jesú. Matt, .j' 

1. s. í föstu 

Sveinbjörn Egilsson f. 1791 
Jón Thóroddsen d. 1868 

40 riddarar—Merrimac og Monitorbardaginn 1862 
(v) Fult t. 1.17 e. m. „ 2i„ v.. vetrar 

Kanverska konan. Matt. 15. 

2. s. í föstu t - ~ 

Séra Páll Þorláksson d. 1882 * a 

Dr. Guðbrandur Vigfússon f. 1827 
Sigurður Breiðfjörð f. 1778 

Fyrsta þing Manitobafylkis s'ett 1871 
Gvöndardagur (Guðmundur hinn góði Hólabisk.) 
1 Síð. kv. 4.57 e. m. . 5 22. v. vetrar 

Jesús rak út djöful. Lúk- 11 . 

3. s. í föstu—Hinrik Ibsen f. 1828 
Góuþræll—Davíð Livingstone f. 1813 

Einmanudur 

Benidiktsmessa—Jafndægur. Vor byrjar 
Goethe d. 1832 

Riels uppreistin í Vestur-Canada hófst 1885 
® Nýtt t. 4.52 e.m.(páskatungl) 23. v. vetrar 

Jesús mettar 5000 manna. Jöh. 6. 

Miðfasta 

Beethoven, tónfræðingur d. 1827 

John Bright, enski stjórnmálamaðurinn d. 1889 

Swedenborg d. 1772—Jón Eiríksson,konferensráð 

[d. 1787 

Bjarni Thorarensen f. 1781 24. v. vetrar 




Hefirþú Grippe? 


Eöa „ á h Ær Þ 1 Kvef ? 


Þú g'etur brotið á bak aftur verstu tegund af 
Grippe á 24 klukkustundum, e^a kvef á einu 
kveldi með 

7 Monks’ Grippe and 
Headache Cure 

Það er ekkí til annað meðal sem læknar 
kvef eins fljótt og þetta. Það er undursamlegt 
hvaða ró og þægindi það gefur. Fyrsta inntakan 
læknar, en vanalega þurfa þó tvær eða þrjár inn- 
tókur til að lækna kvef. Ef þú hefir slæman höfuð- 
verk, þá læknar þetta meSal hann. 

Ef þú hefir fluggigt, fluggigtartannpínu þá gef- 
ur þetta meðal þér ró þegar alt annað þilar. Ef þú 
verður blautur og innkuls, þú þarft ekki að líða við 
það ef þú strax tekur inntöku af ,,7 Monks* Grippe 
and Headache Cure“. Það fyrirbyggir kvefið að 
sínu leyti eins og það læknar það. 

Þetta er besta meðalið sem vísindin þekkja til 
þessa dags við La Grippe og kvefi. 

Við ábyrgjumst meðaiið að vera gott i alla staði. 

7 Monks’ Grippe and 
Headache Cure 

selt íyrir 250. eða 6 fyrir $1.25. 

Sent með pósti frítt við móttöku pening’anna. 

7 MONKS’ COMPANY. 

Box 742, WlNNIPEG, CANADA. 



g c n ir’n^g’u'g:^ irrr irrrgwgcA' 


APRÍL 


hefir 30 daga 


1906 

Einmanuduh 


2 | 

3 í 

4 

5 ! 

6 

7j 

8 I 

9 | 

10 

11 j 
I 2 

13 

H 


J 5 

16 

17 

18 

J 9 ; 

20 1 

21 


22 

2 3 

2 4 

2 5 

26 J 

2 7 

28 


29 

30 


Gabríel engill sendur. Lúk. 1 . 

5. s. í föstu — (Q Fvrsta kv. 9.02 e. m. 

Emil Zola f. 1840 
Washington Irving f. 1783 
Oliver Goldsmith d. 1774 

Canada fundin 1497 

Channing- f. 1780 25. v. vetrar 

Krists innreið í Jerúsalem. Matt. 21. 
Pálmasunnud.—Dymilvika—@ Fult t. 11.12e.rn 


Leónisdagur 

Skírdagur — Henry Clay f. 1777 
Föstudagurinn langi — Thomas Jefferson f. 3743 
Lincoln skotinn 1865- —Sumarmál (af 26.V. vetmr) 

Krists upprisa. Mark. 16 . 

Páskadagur — J Síð. kv. 1.36 f. m. 

Annar í páskum — Magnúsmessa Eyjajarl.s (h.f.) 


Harpa 

Melankton d. 1560 — Sumard. fyrsti. 1. v.. sum. 

Jón Hjaltalín, landlæknir f. 1807 

Jesús kom að læstum dyrum. Jóh. 20. 

1. s. e. páska 

^Nýtt t. 9.06 f. m. (sumart.) —Jónsmessa (h.s.) 
Dan. Defoe d. 1731 

Gangdagurinn eini (mikli) — Cromwell f. 1599 
Moltke, hershöfðinginn d. 1891 — 2. v. sumats 
U. S. Grant, hershöfðinginn f. 1822 


Jesús er g’óði hirðirinn. Jóh. 10. 





Hefir þú einhversstaðar ^ 

SÁRSAUKA? gjl 

Næstum hver maður veit eða hefir heyrt um hið V/ 

óviðjafnanleg'a meðal í>em læknar allan sárs- 

auka innvortis og útvortis,—meðalið sem mýkir 

og’ græðir bruna, skurði og önnur meiðsl,—meðalið sem lækn- 

ar togmun, æðahnúta, bólg;u og - mar, — meðalið sem læknar 

krampa og - innvortis kvalir, frostbólgu og kal. Þ>ú getur eigi 

haft betra meðal í húsinu en 

7 MONKS’ OIL. 

Meðal þetta læknar hundruð sjúkdóma. Margt fólk kallar 
það ,,húslæknirinn“ og hefir það ætíð á heimilinu. Þú getur 
ekki sagt hvenær siys kann að að bera eða stingut eða verk- 
ur sem utheimtir þetta meðal. Þú getur verið óhultur þegar 
7 Monks’ Oil er til í húsinu; þá ertu reiðubúinn til að mæta 
öllum óvæntum hættum. 

Islenzka líkams^fingaféiagið ,,The Icelandic Athletic 
Club“ fyr r árið 1905, brúkaði það og hver sem er af meðlim- 
um þess mun segja þér hversu gott það er. Spurðu hinn 
vitra Sam Björnson og fleiri. 

7 Monks’ Company, Ágúst 1904. 

, iM /Jj Winnipeg. 

,, Herrar: —- Við höfum brúkað ,,7 Monks Oil“ til að liðka og 
,f WreSsa vöðvana og getum staðhæft að það meðal er það 
bezta sein við höfum brúkað í okkar Lacross-félagi. Áhrif 
þess eru fljót og góð, það rekur strax á burt sárindi og strengi 
í vöðvunum og er betra við sinadrætti en nokkurt annað. Það 
er ljómandi gottjvið skurðum, hruflum og meiðslum sem koma 
fyrir í leikjum. Oss er ljúft að gefa þetta vottorð, því við vit- 
um að 7 Monks’ Oil á alt það gott skilið sem við getum um 
^ 1 ; Yðar einlægur, 

The Souris Lacrosse Club 
jHfaarmofD E,McGrh(;or, kafteirin. 

7 Monks Company. 2: April 1904. 

'*■ tKf T |ÍJ j’;Ká :R u HERRÁk: —Eg brúkaði yðar ,,7 Monks Oil“ og 
reyndist hún á^sbtlégfá ’ við sárindum í kverkum og lungna- 
bólgu og þrautum fyrir brjóstinu. —Miss L. Comb, Winnipeg. 

..í-7 MONKS’ OIL 

kostar 25C., fæst í öllum verzlunum. 

7 Monks’ Company, Box 742, Winnipeg, Canada. 



MAÍ 


hefir 31 dag 


1906. 


Þ i 
M 2 
F 3 
F 4 
L 5 


S 6 
M 7 
Þ 8 
M 9 
F io 
F ii 
L 12 


S 13 

M 14 
Þ i5 
M 16 
F 17 
F 18 

L 19 


S 20 
M 21 
Þ 22 
M- 23 
F 24 
F 23 
L 26 


S 27 
M 28 
Þ 29 
M 30 
F 31 


Harpa 

^ Fyrstakv. 12.7 e.m.— Tveg'g'ja postula messa 
Dewey eyöileggfur spánska flotann við Manilla 1898 
Krossmessa á vori 3. vika sumars 

Napóleon Bónaparte d. 1821 

Krists burtför til föðursins. Jóh. 16 . 

| 3. s. e. páska 

I (v) Fult t. 7.10 e. m.—Tohn Stewart Mill d. 1873 
Shiller d. 1805 

Eldaskildagi 4. vika sumars 

Kóngsbænadagur 

; Bjarni Pálsson, fyrsti landlæknir, f. 1719 


Sending heilags anda. Jóh. 16 . 

4. s. e. páska—Stofnuð fyrsta ensk nýlendaí Ame- 

[ríku 1601 

J Síð. kv. 12.03 e - m -—Hallvarðsmessa—Petur 

[bisk. Pétursson d. 1891 
Tómas Sæmundsson d. 1841 5. vika sumars 

Rássakeisari f. 1868 

Skerpla 

Gladston d. 1898 

Biðjið í Jesú nafni. Jóh. 16 . 

| 5. s. e. páska—Gangdagavika—Columbus d. 1506 

I Sæmundur fróði d. 1133. 

^ Nýtt t. 1.01 e.m. 

Uppstigningard. — Victoria dr. f. 1819—6. v. s. 

Urbanusmessa 

Jónas Hallgrímsson d. 1845 


Þegar huggarinn kemur. Jóh. 15 . 

6 s. e. páska—Calvin d. 1564 

Gísli Brynjólfsson d. 1888 

(gFyrsta kv. 11.24 e - m -—Lgg. Ólafsson d. 1768 
Jón Guðmundsson, ritstjóri d. 1876—7. v. sumars 



HEFIR ÞÚ 




GIGT? 

Það er furða hversu 
marg't fólk þjáist af gfigt í 
þessu landi. En þó er eng- 
in þörf á því fyrir nokkurn 
mann að líða af henni, þeg- 
ar jafn fljótt og auðvelt er 
að lækna hana með 


7 Monks’ Rheumatic Cure 


Þetta meðal flytur á burt hverja ögn af gigtar- 
eitrinu úr líkamanum. Það er áreiðanleg lækning. 
Tak ,,7 Monks’ Rheumatic Cure“ tvisvar eða þris- 
var á dag og nugga volgri “7 Monks’ Oil“ á hinn 
veika hluta. Þetta linar sjúkdóminn strax. — Þú 
ættir ekki að láta gigtina kreppa þig og veikja þeg- 
ar svo auðvelt er hana að lækna. 

KONA LÆKNUÐ. 

Francis, Assa., 10. júní 1905. 

Herrar: —Eg brúkaði „7 Monks’ Rheumatic Cure“ og „7 
Monks’ Ton-i-cure“ og þau eru einu meðölin sem bættu mér 
svo eg gat gengiS ein. Mér hefir aldrei liðiS betur á æfinni 
en nú. Ykkar meðöl hafa töfrakraft. 

Virðingarfyllst, yðar,—M rs. C. Molde. 

Við eigaim mörg vottorð, og sannleikurinn er sá að allir 
sem brúka það gefa því sín meðmæli. Heimsins bezta meðal 
við gigt og liðagig't. 

„7 MONKS’ RHEUMATIC CURE“ 

Lyfsalar selja það á $1. Sent frítt með pósti ef borg’un ersend. 

7 Monks’ Company, Box 742, Winnipeg, Canada. 




hefir 30 daga 


JÚNÍ 


F i 

L 2 Garibaldi d. 1882 


1906. 

Skerpla 


S 3 
M 4 
Þ 5 
M 6 
F 7 
F 8 
L 9 


Sá, sem elskar mig\ Jóh. 14. 
Hvítasunnudagur—Helgavika 

© Fult tungl 2.zo e. m.—Imbrudagar 
Tómas Sæmundsson f. 1807 8. vika sumarsi 

Jón Hjaltalín, landlæknir, d. 1882 
Charles Dickens d. 1870 


S 10 
M 11 
P 12 
M 14 
F 14 
F 15 
L 16 


Kristur og Nikódemus. Jóh. 3. 

T rínitatis—ÞrenningarhátíS 

W. C. Bryant d. 1878 
jJSíð. kv. 12.34 e - m - 

Dýridagur—S. Melsted, lector, d. 1897 — 9. v. s. 
John Englands kóngur undirskrifar Magna Carta 

[1215 


S 17 

M 18 
Þ 19 
M 20 
F 21 
F 22 
L 23 


Hinn auðugi maSur. Lúk. 16. 

1. s. e. trín.—Jón Sigurðsson £.1811 

SÓLMANUDUR 


® Nýtt t. 4.06 e. m. 10. vika sumars 

Sólstööur—lengstur dagur 


S 24 
M 24 
Þ 26 
M 27 
F 28 
F 29 
L 30 


Hin mikla kvöldmáltíð. Lúk. 14. 

2. s. e. trín,—Jónsmessa—Kristni lögtekin á ís- 
Ágsborgarjátningin 1530 [landi 1000 


Victoria drottning krýnd 1838— 11. vika sumars 
íg Fyrsta kv. 7.19 e.m.—Pétursmessa og Páls 


ADFERDIN TIL AD 
LÆKNA 

CATARRH 

Gjörir ekkert til hve slæm veikin 
er orðin, þú gfetur orðið jafngóður 
ef þú viðhefur 7 munka lækning’una 
og brúkar 

7 MONKS’ 
CATARRH CURE 

MAN WITH SYMPTOMS Það Iæknar allar tegunnir af Cat- 
arrh í höfðínu nefinu og; þó hann sé orðinn krónískur, rautt 
nef, Hay Fever o. s. frv. Það hefir mörgum hjálpað ogbætir 
þér einnig, 

7 MONKS’ CATARRH CURE 
Alstaðar til sölu fyrir 50C. 

7 Monks Company, Box 742, Winnipeg, Canada. 


„STOPPIÐ HOSTANN!“ 

Stöðugur kjöltur-hósti boðar 
vanalegfast veiklun í lungunum 
Ef lung^un eru veikluð þá tak 

7 MONKS’ 

LUNG CURE 

Bezt þekta meðalið sem menn vita af við hósta, 
hæsi, kverka-sjúkdómum og’ tæring’. 

7 MONKS’ LUNG CURE 
Alstaðar selt á 50C. 

7 Monks Company, Box 742, Winnipeg - , Canada. 






hefir 31 dag 


1906. 

SÓLMANUDUR 


JÚLÍ 


s i 

M 2 
Þ 3 
M 4 
F 5 
F 6 
L 7 


S 8 
M 9 
Þ io 
M ii 
F 12 

F ! 3 
L 14 


s 15 

M 16 
Þ 17 
M 18 
F 19 
F 20 
L 21 


s 

22 

M 

23 

Þ 

24 

M 

25 

F 

26 

F 

27 

L 

28 

S 

2 9 

M 

30 

Þ 

3 1 


Hinn týndi sauður. Lúk. 15. 

3. s. e. trín.—Dominion dagur (1867) 
Þingmaríumessa—Sviðhúnsmessa (h. f.) 
Quebec-borg grundvölluö 1605 
Frelsisdagur Bandaríkjanna (1776) 

(pFult t. 9.27 e.m. 12. vika sumars 

Jóhann Huss brendur 1415 

Verið miskunnsamir. Lúk. 6. 

4. s. e. trín.-—Seljumannamessa 

John Calvin f. 1509 

13. vika sumar 

JSíö. kv. 3.13 e. m.—Margrétarmessa 
Franska stjórnarbyltingin 1789 

Jesús kennir af skipi. Lúk. 5. 

5. s. e. trín.—Sviðhúnsmessa (h.s.) 


Aukanætur 

Guðbrandur biskup d. 1627 14. vika sumars 

Þorláksmessa á sumri 
® Nýtt t. 5.59 e. m. 

Réttlæti faríseanna. Matt. 5. 

Heyannir 

6. s. e. trín.—Miðsumar 
Hundadagar byrja 
Canada fundin 1554 
Jakobsmessa 

Franska stjórnarbyltingin 1830 15. vika sumars 

Atlantshafs rítsíminn fullgerður 1866 
Fyrsta kv. 12.56 e. m. 

Jesús mettar 4000 manna. Mark. 8. 

7. s. e. trín.—Ólafsmessa (h. f.) 

William Penn d. 1718 

Jon Ericson (sænski) f. 1803 




KONUR - 

Ef hver kona vissi hversu g-ott og- nauðsynlegt er að 
brúka hið mýkjandi og - græðandi meðal: 

7 MONKS’ SANOGEN 

mundi veröldin vera hraustari og ánæg’ðari en hún er. Þetta 
meðal er ágætt við hvítum klæðafölum og öllum kvensjúkdóm- 


Kona skrifar:—,,Eg þjáð- 
ist af hvítum klæðaföllum 
og öklarnir bólg’nuðu. Eg 
brúkaði “Sanogen“ og 
bætti það mér, og einnigf 
,,Ton-i-cur^“ og - það 
g-erði mig 1 hrausta. Hvað 
mikið sem eg geng eða 
stend verð eg ekki vör þess 
að öklarnir bólgni. -Mrs.M 

7 MONKS’ SANOGEN 50 cents. 

Selt við allar verzlanir og sent með pósti. 

7 MONKS’ COMPANY, Box 742, Winnipeg, Canada. 


ÁBURÐURINN 
SEM GRÆDIR 

Ef þú þjáist af gyJliniæð hverar tegnndar sem er, þá lækn- 
ar hana. 

7 MONKS’ MIRACLE SALVE 

Það læknar skurði, bruna, meðsl og gömul sár. Þetta 
nafnfræga meðal er vel þekt allsstaðar fyrir sín mýkjandi og 
græðandi ahrif 

Verð 50C. Selt í öllum verzlunum, eða sent með posti 
við móttöku penninganna. 

7 Monks’ Company, 

Box 742, Wiunipeg, Canada. 





ASfefcnJ 1 C/I ^ A § & 


ÁGUST 


hefir 31 dag 


1906. 

Heyannir 


M i 

F 2 

F 3 

L 4 

Bandadagur—Jón Espólín d. 1839 

Bened. Sveinsson, sýslum., d. 1899—vika su. 
Ólafsmessa (h.s.) 

@ Fult t. 6.08 e.m.—H. C. Andersen d. 1875 


Um falsspámenn. Matt. 6. 

S 5 

8. s. e. trín.—Byrjað að leggja fyrsta Atlantshafs- 

M 6 

[ritsímann 1858 

P 7 


M 8 

Canning d. 1827 

F 9 

17. vika sumars 

F io 

Lafransmessa 

L 11 

Síð. kv. 7.47 e. m. 


Hinn rang-láti ráíSsmaiSur. Lúk. 16. 

S 12 

9. s. e. trín. 

M 13 

Manilla-borg gafst upp 1898 

Þ 14 

Napóleon 1. f. 1769 

M 15 

Maríumessa (h. f)) 

F 16 

18. vika sumars 

F 17 

Sveinbjörn Egilsson d. 1852 

L 18 

Austurríkiskeisari f. 1830 


Jesús grætur yfir Jerúsalem. Lúk, 19. 

S 19 

10. s. e. trín. — H Nýtt t. 6.27 e. m. 

M 20 

• 


Tvímanudur 

Þ 21 


M 22 


F 23 

19. vika sumars 

F 24 

Bjarni Thórarensen d. 1841 — Hundadagar enda 

L 25 



Faríseinn og tollheimtumaðurinn. Lúk. 18. 

S 26 

11. s. e. trín.— ({£ Fyrsta kv. 5.42 e.m. 

M 27 

Agústín d. 430 

Þ 28 

Leó Tolstoi f. 1828—Goethe f. 1749 

M 29 

Höfuðdagur—Jóhannes skírari líflátinn 

F 30 

Jón biskup Vídalín d. 1720 20. vika sumars 

F 31 

John Bunyan d. 1688 



Þegar bakiö er aumt 

sting’ur í síðunni, verkur fyrir brjóstinu, í 
hjartanu eða brjósthimnubólg'a, þá skyldi 
leg’gja við sárindin 

7 Monks’ Porous Pain Plaster 

Þessi plástur mykir, styrkir og - læknar. 

Verð: 25C. 




Meltingarleysi gjörir þig magran 

og geðslæman. Engin þörf er á að þjást 
af þeirri veiki til lengdar, þegar hægt er að 
lækna hana með 

7 Monks’ Dyspepsia Cure 
Þetta meðal læknar og gerir meltingarfærin 
hraust. 

Verð 50C. Alstaðar til sölu og sent með pósti 



Þegar þú engist sendur og saman af 

krampa, sumarveiki, kóleru og þesskonar, þá tak 

7 Monks’ Ki-no-col 

heimsins bezta meðal við lausu ásigkomulagi mag- 
ans. 

Verð 35C. Aalstaðar til sðlu og sent 
með pósti frítt ef full borgun er send. 



Þær gjöra þér gott 

Ef þjáist af harðlífi, uppþembu, magasúr, lifrarveiki 
þá tak 

7 Monks’ Pills 

Beztu familíu pillur, sem búnar eru til. Viðhalda 
maganum í góðu lagi og byggingunni í heild sinni. 

Verð 25C. Kaupmenn allír selja þær 
og sendar með pósti frítt við móttöku peninganna. 


7 Monks’ Company, 

Box 742 


WINNIPEG 


CANADA. 







SEPTEMBER hefir 30 daga 1906. 

Tvímanudur 

L i 1 _^_ 

Daufi og málhalti maöurinn. Matt. 7 . 

S 2 12. s. e. trín. — (£) Fult t. 2.36 e. m. 

M 3 Verkamannadag'urinn í Canada 
Þ 4 Franska lýðveldiö stofnaö 1870 
, M 5 

F 6 McKinley forseti skotinn í Buffalo 1901—21. v. s. 
F 7 

L 8 Maríumessa (h. s.)—Jerúsalem hertekin 70. 

Hinn miskunnsami Samverji. Lúk. 10 . 

S 9 13. s. e. trín. 

M 10 Síð. kv. 1.54 e. m. 

Þ 11 

M 12 Bardaginn við Quebec og fall Wolfe hershöfðingja 
F 13 Bretar taka Quebec 1759 22. vika sumars 

F 14 Wellington, hershöfðinginn, d. 1852 

L 15 _ 

Tíu líkþráir. Lúk. 17 . 

S t6 14. s. e. trín.—■ Moscow-borg brend 1812 
M 17 

Þ 18 g Nýtt t. 5.33 e.m.—Garfield d. 1881 
M 19 Imbrudagar (sæluvika) 

Haustmanudur 

F 20 23. vika sumars 

F 21 

L 22 Tyrkjasoldán f. 1842 

Enginn kann tveimur herrum aö þjóna. Matt. 6. 

S 23 15. s. e. trín.—Jafndægur—haust byrjar 

M 24 ^ Fyrsta kv. 11.11 e. m. 

Þ 25 Björn Gunnlaugsson f. 1788 
M 26 

F 27 24. vika sumars 

F 28 

L 29 Mikaelsmessa 

Sonur ekkjunnar í Nain. Lúk. 7 . 

S 30 j 16. s. e. trín. 





Hraustlegar 

konur 


eru ætíð í afhaldi hjá karl- 
mönnunum. En svo gfeta all- 
ar konur fengið fagurt og 
hraustlegt yfirlit og orðið lækn- 
aðar af ýmiskonar veiklun með 

því að neyta 

Werners’ Spotted Pills 

Þessar ágætu pillur hafa flutt heilbrigði og ánægju 
inn á margt heimilið. Þær eru ekki að eins ágætar 
fyrir konur heldur og líka karlmenn. Hver ung 
kona sem hefir fölt og veiklulegt útlit, getur orðið 
hraustleg með rauðar rósir í kinnum. Þessar pillur 
gjöra gamalmennin ung. 

Hvað segir svo fólkið um Spotted Pills: 

(1) ,,Eg brúkaði að eins tvær öskjurog* afleiðingarnar 
gerðu mig steinhissa. “—Miss C. 

(2) ,,Eg er sem nýr maður síðan eg fór að brúka Spotted 
Pills. “—Miss C—e. 

(3) Þú getur verið rólegur. Eg vil láta alla mína vini vita 
hvað ,,Spotted Pills“ hafa gjört fyrir mig. “ : —Miss W. 

(4) ,,Maðurinn minn segir að ykkar ,,Spotted Pills“ séu 
það sæði sem framleiði hraustleik og blómlegt útlit—þær hötðu 
merkileg áhrif til góðs á mig. “—Mrs. S—e 

(5) ,,Heima var eg s}undum kölluð ,,draugur“. Eg vildi 
óska þú mættir sjá þann mismun sem ,,Spotted Pills“ hafa 
gjört á útliti mínu. “—Miss McR. 

WERNERS’ SPOTTED PILLS. 

Til kaups hjá öllum lyfsölum fyiir 50C. , 6 fyrir $2.50. Eða 
sent frítt með pósti við viðtöku peninganna. 

The Martin, Bole & Wynne Co., 

aðal-eigendur, Winnipeg, Manitoba. 




OKTOBER hefir 31 dag 


1906. 

Haustmanudur 


M i 
Þ 2 
M 3 
F 4 

F 5 
L 6 


S f 
M 8 
Þ g\ 
M io 
F n 
F 12^ 
L 


S 14 
M is 
Þ 16 
M 17 
F 18 
F 19 
L 20 


S 21 
M 22 
Þ 23 
M 24 
F 25 
F 26 

L 27 


S 28 
M 29 
Þ 3° 
M 31 


(V) Fult t. 5.48 e.m. 

Petur biskup Pétursson f. 1787 

25. vika sumars 

Eldadagmr—Tennyson d. 1892 

Vatnsjúki maðurinn. Lúk. 14. 

17. s. e. trín.—Edgar A. Poe d. 1849 

Chicago bruninn mikli 1871 
3| Síð. kv. 8.39 e. m. 

Búarnir sögfðu Bretum stríð 1899— 2 ^- v >ka sum. 
Columbus fann Ameríku 1492 


Hvers son er Kristur? Matt. 22. 

18. s. e. trín. 

Gregoríska tímatalið innleitt 1582 

H Nýtt t. 5.15 e. m. (vetrartungl) 

Lúkasmessa 27. vika sumars 

Jónatan Swift d. 1745 

Séra Jón Þorláksson d. 1819 Sumarauki 

Limafallssjúki maðurinn. Matt. 9. 

19. s. e. trín. 

Jón Espolín f. 1769 

William Penn steig á land í Ameríku 1681 
^Fyrsta kv. 6.50. e. m. 

Veturnætur af 28. viku sumars 

Gormanudur 

Fyrsti vetrardagur 1. vika vetrar 

Brúðkaupsklæðin. Matt. 22. 

20. s. e. trín. 


© Fult't. 9.46 e.m.—Reformazíón Lúters 1517 





Er barn í húsinu? 


Ekkert heimili er eiginlega 
fullkomið eða ánægjulegt 
nema þar sé barn. Ef þú 
hefír þau smáu í húsinu, þá 
ertu sífeldlega að hugsa fyrir 
heilsu þeirra og framför. Eini 
vegurinn til að hafa þau heil- 
brigð er sá að gefa þeim 
við og við 


STORKS’ 

CURE-A-TOT 


• lefni. öll börn eru að meira 

.■' ’.^ j******* 0 ^ fyrir harðlífi og aðra óreglu á 
maganum, en þú getur haldið litlu mögunum sætum, hrein- 
um og hraustum með því að gefa þeim 

STORKS’ CURE-A-TOT 

Þetta meðal er gott fyrir þau og þeim líkar það. Börnin fá 

góða matarlyst og maginn helst í 

góðu lagi. Það er alveg eins gott 'jsáá / 

fyrir stálpuð börn og fyrir hvitvoð- 

unga, Mæður skyldu gefa börnum ^ I // 

sínum þetta meðal, það gerir þau V vK ^Ann' 

hraust og sælleg. 

Verð 3Sc. 

Til sölu hjá öllum kaupmönnum. 


The 

Martin, Bole and Wynne 


aðal-eig’endnr. 


WINNIPEG- 


CANADA. 



NOVEMBER hefir 30 daga 


1906. 

Gormanudur 


F i 
F 2 
L 3 


Allra heilagra messa 

Allra sálna messa—Jenny Lind d. 1887 

2. vika vetrar 


S 

M 

Þ 

M 

F 

F 


Jesús prédikar um sælu. 
21. s. e. trín. 


Matt. 


Jón Arason, biskup, höggvinn 1550 
Milton d. 1674 

Síð. kv. 2.45 f. m.—Edward Breta kon. fædd. 


L 

IO 

1 Lúter f. 1483 

3. vika vetrar 



Hinn skuldugi þjónn. 

Matt. 18. 

S 

I I 

22. s. e. trín.—Marteinsmessa 

M 

12 i 



Þ 

13 



M 

14 

Rasmus Kristján Rask d. 

GO 

tJ 

F 

r 5 



F 

l6 

^pNytt t. 1.37 f.m. — Jónas Hallgrímsson f. 1807 

L 

17 

Suez skurðurinn opnaður 

1869 4. vika vetrar 



Skattpeningurinn. 

Matt. 22. 

S 

18 | 

23. s. e. trín. 


M 

19 



Þ 

20 

Sir Wilfrid Laurier f. 184 

1 

M 

21 

Maríumessa 


F 

22 

í Fyrsta kv. 2.34 e.m.—Ceclíumessa 

F 

2 3 

j Klemensmessa 



24 


5. vika vetrar 


S 


25 


Konan blóöfallssjúka. Matt. 9. 
24. s. e. trín. 


M 26 
Þ 27 
M 28 
F 29 
F 30 


Grímur Thomsen d. 1896 
Washington Irving d. 1850 

© Fult tungl 2.zo e. m. 


Ýlir 






Hóstann 


börnum, 


skyldi lækna í dag. 
trassa hóstann getur 
af sér lungnasjúkdóm. 
skyldi ekki trassa hósta á 
hin sífelda áreynsla af hóstanum hefir 



slæm áhrif á þau. Bezta og vinsælasta hóstameðal 
í Canada þann dag í dag, er 

Syrup of Rocky Mountain 
Spruce 


Meðal þetta læknar hósta og* kvef. Er ljúífeng't á 
brag-ðið og börnunum þykir það g"Ott og það læknar 
hóstann í þeim. Það er ekki betra familíu hósta- 
meðal búið til. 

Útdráttur úr bréfum. 

(1) ,,Bezta meðalið við hósta.“ 

(2) ,,Börnunum líkar það og eg veit það læknar hóstann 
í þeim. “ 

(3) »>Syrup of Rocky Mountain Spruce“ læknaði í mér 
slæman hósta. 

(4) ,,A hverjum vetri höfúm við birgðir af ,,Syrup of 
Rocky Mountain Spruce“ handa börnunum.“ 

(5) ,,Eg gef börnunum ætíð ,,Syrup of Rocky Moutain 
Spruce“ og það læknar hóstann. “ 

(6) ,,f>að var það eina sem linaði kíg'hóstaun þegar 
drengurinn minn hafði hann. “ 

(7) ,,Litla stúlkan mín fekk slæman hósta síðastl. vetur 
,,Syrup of Rocky Mountain Spruce“ var hið eina sem bætti. “ 

Syrup of Rocky Mountain Spruce 

VERÐ 25 cents 
Til sölu allsstaðar. 




The Martin, Bole & Wynne Co. 

Aðal-eigendur 
WINNIPEG, CANADA. 




DESEMBER hefir 31 dag 


1906. 

Ýlir 

L i | Eggert Ólafsson f. 1726 6. vika vetrar 

Krists innreiö í Jerúsalem. Matt. 21. 

S 2 | 1. s. íjólaföstu 
M 3 

Þ 4 

M 5 i Mozart d. 1791 
F 6 

F 7 ! Jón Sigurðsson d. 1879 

L 8 J Síð. kv. 6.45 e. m.—Maríumessa—7. v. vetrar 
Teikn á sól, tungli og stjörnum. Lúk. 21. 

S 9 2. s. í jólaföstu—John Milton d. 1608 

M 10 Alexander Dumas eldri d. 1870 
Þ 11 

M 12 Skúli Magnússon, landfógeti, f. 1711 

F 13 

F 14 George Washington d. 1799 

L 15 ||> Nýtt t. 11.54 e. m. 8. vika vetrar 

Jóhannes í böndum. Matt. 11. 

S 16 I 3. s. í jólaföstu 
M 17 ! 

Þ 18 

M 19 Imbrudagar (sæluvika) 

F 20 

F 21 t Tómasmessa 

L 22 ! Sólhvörf—skemstur dagur—^Fyrstakv.8.o4f.m. 

9. vika vetrar 

Vitnisburður Jóhannesar skírara. Jóh. 1 . 

S 23 4. s. í jólaföstu—Þorláksmessa 

M 24 Aðfangadagur — jólanótt — nóttin helga 
Þ 25 Jóladagur 

Mörsugur 

M 26 Annar í jólum 

F 27 Magnús Stephensen, konferensráð f. 1763 
F 28 

L 29 Gladstone f. 1809 10. vika vetrar 

Símon og Anna. Lúk. 2. 

S 30 i Sd. milli jóla og nýárs—@ Fult t. 11.45 f. m. 

M 31 | Gamlársdagur—Gambetta d. 1882 




HESTAR OG NAUT 

Þú g’etur bætt ásigkomulag’ hestsins 
eða nautgripsins og gert hann þér langt 
um verðmeiri, með því að gufa honum 


St. John’s Condition Powders. 

Það er merkilegt hvað fljótt skepnurnar fríkka við brúk- 
un þessa ágæta dufts. Það örfar hjá þeim matarlyst, 
gerirhúðina mjúka og gljáandi og gripinn spikfeitan. 

St. John’s Condition Powders 

Selt allsstaðar fyrir 25C. pakkinn. 

The Martin, Bole and Wynne Co. 

Einu eigendur. 

WINNIPEG, CANADA. 


DR. CLARKS’ WHITE LINIMENT 


Þessi nafnfrægi áburður hefir hvervetna áunnið sér góðan orð- 
stýr þar sem hann hefir verið brúkaður. Hann er alment 
kallaður ,,fjóslækniriun“. Hann er góður fyrir meiðsl á grip- 
um, hestum, kindum, hundum og öðrum alidýrum. Hann 
er góður bæði fyrir menn og málleysingja. 

Dr. Clarks’ White Liniment 

selt allsstaðar á 50C. flaskan (stór flaska). Varið ykkur á 
ónýtum eftirlíkingum, verið vissir um að fá ,,L'r. Clark’s“ 
(rauð rönd efst á umbúðunum). 


r Ef áttu hest, þá skyldir þú 
vera viðbúinn öllum slysum sem 
fyrir hann getur komið Hann 
getur skorið sig, meiðst, tognað, 

I m bólgnað o. s. frv., þá er gott að 
whafavið hendina 


HESTURINN 


ÞINN 


Almanakið sem við gefum út, Martin, Bole & Wynne Co., og heitir 
,,North-West Almanac for 1906“, hefir mikinn fróðleik að geyma. 
Gefið út á ensku, þýzku og frönsku. Sendið addressu og láið eítt. 








Akureyri og höfnin. 










ALMANAK 



12 . ár. 


Winnipeg, Canada. 


1906, 


Sá staðhæfing hefir' 


gjörð verið, aS aldrei 
muni jafn-marg't mik- 
ilhæfra manna verið 
uppi með þjóð vorri á 
sama tíma eins og 
einmitt nú. Það er 
ánægjulegt um það 
að hugsa, því nógu 
margt er það, sem 
aflaga fer og bendir 
frekar á afturför en 
framför. Enda hefir 
þjóð var aldrei þurft 
jafn-mikið á ágætum 
mönnum að halda og 
nú. Því verkefnin 
margfaldast, eftir þvi 
semþjóðin vaknar bet- 
ur til umhugsunar um 
eigin hag sinn og um- 
brotin til viðreisnar 
verða sterkari. 


PÁLL BRIEM. 






22 


ólafur s. thorgeirsson: 


Óhætt mun þess vegna að bæta þeirri staðhæflng’ 
við, að aldrei hafi skorturinn á mikilhæfum mönnum til 
að skipa ýmsar helztu trúnaðarstöður þjóðarinnar verið til- 
finnanlegri en nú. Stjórnarfyrirkomulag þjóðar vorrar er 
nú að flestu leyti í svo viðunandi horf komið, að væri 
nógum hæfileikamönnum hvarvetna á að skipa, er gegna 
vildu stöðum sínum með samvizkusemi og ósíngirni, 
mundi hagur þjóðarinnar taka stórkostlegum stakkaskift- 
um á tiltölulega stuttum tíma. 

Þegar einhverjum er burtu kipt, er skara fram úr 
að ágætum mannkostum ekki siður en miklum bæfiléik- 
um, finna allir þeir, er þjóð vorri unna, sáran sting í hjarta 
sitt. Það er álíka sárt og tilflnnanlegt og þegar stórt 
bardagaskip sekkur á tímum styrjaldar og ófriðar með 
stórþjóðunum. Það er bagi, sem ómögulega getur bæzt 
nema með löngum tíma, — harmsefni stórkostlegt fyrir 
hvert einasta mannsbarn þeirrar þjóðar, er fyrir þvi stór- 
tjóni verður. 

Einum slíkum ágætismanni hefir þjóð vor orðið á 
bak að sjá á liðnu ári, þar sem Páll amtmaður Briem var 
burtu hrifinn á bezta skeiði. Hann var eflaust sá maður- 
inn, sem þjóð vor hafði ástæðu til að bera mest traust til 
allra sona sinna, í veraldlegum efnum að minsta kosti. 
Hann skildi flestum betur hvað að var. Hann þráði flest- 
um heitar að bæta úr þvi. Hann hugsaði flestum alvar- 
legar um bót og viðreisn. Og hann hefði eflaust öðrum 
betur kunnað ráð að leggja í ótal efnum, ef honum hefði 
enzt aldur. 

Páll Jakob Eggertsson Briem var fæddur io. okt. 
1856, sonur Eggerts sýslumanns Briem, en systursonur 
Sigurðar sýslumanns Sverrissonar, — bróðir síra Eiríks 
Briem prestaskólakennara og þeirra systkina. Hann 
og síra Valdimar Briem, skáldið á Stóranúpþvoru bræðra- 



ALMANÁK 1906. 


23 


synir. Er sú ætt ein hin gflæsileg'asta að andlegfu atgjörfi 
og sönnum mannkostum, þeirra er nú eru uppi á íslandi. 
Þó hefir ef til vill enginn Briemanna haft gfáfur jafn-fjöÞ 
breyttar ogf kjarkmiklar og Páll. Hann hefði sjálfsagft 
getað vísindamaður ágætur orðið, ef hann hefði lagt það 
fyrir sig. Ýmislegt, sem eftir hann liggur af ritverkum 
í þá átt, ber þess ljósan vott og ótvíræðan. Rithöfunds- 
hæfileika hafði hann prýðis-góða. Hann ritaði mál tilgerð- 
arlaust og blátt áfram, ljóst og skipulega, og kendi þar 
ávalt þungrar undiröldu heitrar sannfæringar. Hann var 
ekki einn í tölu þeirra, er taka sér penna í hönd og rita 
svo og svo langt mál án þess að hafa gjört sér ljóst, um 
hvað þeir ætla að rita, eða án þess að hafa nokkura skoð- 
un eða sannfæring, sem frambærileg sé fyrir almenning. 
Það var ávalt auðsætt á öllu, er eftir hann birtist, að það 
var mál, sem hann hafði gagnskoðað og gjörhugsað og 
lá honum um leið þungt á hjarta. Enda vöktu líka orð 
hans í öllum efnum meiri og meiri eftirtekt með hverju 
ári. 

Það átti ekki heima um hann eins og svo marga aðra 
gáfumenn þjóðar vorrar,að hann hætti að hugsa og rita um 
leið og hann varð embættismaður. Áður hafði hann því nær 
ekkert látið til sín heyra, en eftir það urðu menn þess 
þegar varir, að hér var maður, sem vakandi og sofandi 
var að hugsa um velferðarmál þjóðar sinnar. Þegar á 
fyrstu árum sínum ritaði hann allmikið um ýms efni; sýndi 
það alt óvanalega mikinn þroska, sjaldgæfa elju og 
ágæta þekking á þeim efnum, er hann ritaði um. Efi þó 
þótti flestum, er slíkt kunna að meta, mest vert um ár- 
veknina og áhugann fyrir öllum velferðármálum, sem 
ávalt gekk eins og rauður þráður gegn um orðin hans, 
bæði þau, er hann ritaði og talaði.- 

Svo margir af efnismönnum þjóðar vorrar hverfa um 



24 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


leið og þeir gjörast embættismenn. Embœttismaðurinn 
gleypir manninn. Þeir hætta að rita og virðast svo 
fjölda marg-ir láta sér fátt annað koma við en embættis- 
störfln. Sjálfsögð skylda hvers manns er það að gæta vel 
þess embættis, sem honum er í hendur fengið. En 
embættið stendur í órjúfanlegu sambandi við þjóðfélagið. 
Sá, sem vel vill gæta embættisskyldu sinnar, verður þvi 
að hafa alt þjóðfélagið í huga. Láti hann sér hagi þess 
litlu skifta, stendur hann lélega í stöðu sinni sem embætt- 
ismaður. Tilfinningin fyrir þessu mun verið hafa miklu 
gleggri hjá Páli Briem en flestum íslenzkum embættis- 
mönnum öðrum. Þess vegna var hugur hans brennandi 
fyrir almennum velferðarmálum, ekki að eins á æskuár- 
unum meðan háskólavíman var í höfðinu, heldur stöð- 
ugt heitari og ákafari, eftir því sem reynslan og árin 
færðust yfir hann. Hann var ekki einn^þeirra, er láta 
sér með aldrinum kalt verða um hjartað fyrir velferð lands 
og þj óðar, né heldur blindaðist hann af örvænting, þótt 
oftast gengi gagnstætt sannfæring hans og skoðunum. 

Hið eina skifti, sem hann hlaut þann heiður að vera 
kosinn til þings, varpaði hann sér með öllum þeim hita og 
áhuga, sem ávalt einkendu hann, inn í umræður og með- 
terð mála. Hann var þá ungur, en að upplagi ör í lund, 
og tók sér ákaflega nærri það öfugstreymi, er þá átti sér 
stað. Óhætt mun að fullyrða, að augu hans hafi þar í 
fyrsta sinni algjörlega opnast fyrir spilling og staðfestu- 
leysi íslenzks þjóðlífs. Alvöruleysið, sannfæringarskort- 
urinn og hringlandahátturinn rann honum svo til rifja, 
að hann mun þá hafa hugsað sér, að láta sér það ekki oft- 
ar til skpraunar verða að skipa sæti í þingsal þjóðarinnar. 
Þjóðfélags ásigkomulagið íslenzka birtist honum þarna í 
mynd svo dapurri, að hann gat því aldrei gleymt. Enda 
var sjón hans og skilningur á íslenzku þroskaleysi og 



ALMANAK 1906. 


2 5 


menning-arskorti upp frá því einstaklega glöggur. Skrum- 
ið og skjallið út af yfirburðum íslenzkrar alþýSu var í 
augum hans andstygð. Honum var ávalt um að gjöra að 
skoða hvern hlut í sem allra sönnustu ljósi. 

Hann komst fljótt að þeirri niðurstöðu að hefja þyrfti 
viðreisn þjóðar vorrar frá rótum, ef nokkuð ætti ágengt 
að verða. Heilt þjóðlíf er eigi unt að endurskapa á 
skömmum tíma. Það gjörist að eins með löngum tíma, 
með því að heppilegum áhrifum sé á stað hrundið. 

í huga hans risu upp tvö öfl, sem hann áleit að verða 
mundu öllum máttugri íslenzku þjóðlífi til viðreisnar, ef 
þau að eins fengju óhindruð að beita sér. Þessi öfl voru 
kristindómurinn annars vegar, en alþýðumentunin hins 
vegar. 

í hópi lærðra manna íslenzkra var Páll heitinn Briem 
næsta einstakur að því, er kristilegan áhuga snerti. Hann 
stóð þar æðimörgum prestinumframar. Hánn hafði brenn- 
andi sannfæring fyrir þvi í brjósti sér, að það væri full- 
komnasta lífsskilyrði fyrir þjóð vora að vera kristin þjóð. 
Alt annað, sem bent væri á henni til viðreisnar og velferð- 
ar, væri í rauninni hreinasta kák. Öllu, er sagt hefir 
verið hin síðustu ár til að brýna þann sannleika fyrir þjóð 
vorri, var hann af hjarta samþykkur. Sjálfur var hann 
sérlega vel kristinn maður og hafði unun af að hafa guðs 
orð um hönd. Á helgum dögum sótti hann ávalt helgar 
tíðir, bæði af þvi að þörf hjartans rak hann til þess og svo 
af hinu, að hann áleit það heilaga skyldu sína að vera þar 
öðrum til fyrirmyndar, nú þegar kirkjurækni má heita 
í kalda kol fallin með þjóð vorri. 

Eru þeir ekki teljandi embættismennirnir íslenzku í 
veraldlegum stöðum, er breytt hafa að dæmi hans? 
Mundi ekki kristileg trú og siðgæði standa betur að 
vígi með þjóð vorri, ef æðstu embættismenn hennar hefðu 



2 Ö 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSONr: 


í þessu efni verið aðrir eins fyrirmyndarmenn og sýnt 
sönnum kristindómi aðra eins lotningu og ræktarsemi? 

Orðugleikana, er íslenzkir prestar eiga við að stríða, 
sá hann og skildi flestum betur. Umbætur á kjörum 
prestanna áleit hann eitt helzta skilyrðið fyrir andlegum 
framförum þjóðarinnar. Óhugsandi, að hungruð presta- 
stétt og blásnauð,er verja þarf öllum tíma sínum í baráttu 
fyrir daglegu brauði, fái rækt hina helgu köllun sína og 
vakið þjóðina til lifandi kristindóms. Einungis með því 
móti, að laun prestanna komist í viðunanlegt horf, svo 
þeir þurfi ekki að bera stöðugan kvíðboga fyrir hungri og 
nekt, en geti farið að gegna skyldum sínum án andvarpa, 
má gjöra sér von um öflugan og lifandi flutning kristin- 
dómsins. íslenzkum prestum verður að sjá fyrir mentun 
eins góðri og unt er,og gefa þeim tækifæri tíl að kynnast 
kristindóminum þar sem hann er lengst kominn í lífi þjóð- 
anna, svo vér fáum eignast hann í sömu mynd. Hver á 
fætur öðrum eru íslenzkir prestar að leggja niður prestskap 
og gjörast bændur, til þess með því móti betur að geta 
bjargað sér. 

Þetta brennandí nauðsynjamál var hann allra manna 
líklegastur til að taka að sér til flutnings ogheppilegraúr- 
slita, hefði honum til þess enzt aldur. Það lá honum 
þungi á hjarta vegna þess honum fanst það skilyrði þess, 
að þjóðin eignaðist lifandi kristindóm. En það, að lífsafl 
kristindómsins blési lifandi anda í nasir þjóðarinnar, áleit 
hann aftur skilyrði allra þjóðlegra framfara. 

Hið annað stórmál, sem hann hafði gjört að sérstöku 
umhugsunarefni, var alþýðumentunín í landinu. Ritgjörð 
hans Um það efni, sem hann birti í timariti því, er hann 
gaf út meðan hann var amtmaður á Akureyri og nefndi 
LöGFRÆDlNG,er ein hin vandaðasta hugleiðingum nokkurt 
mál, sem út hefir komið eftir nokkurn nútíðar íslending. 



ALMANAK 1906. 


27 


Hann rekur þar sögu alþýðumentunarinnar með stór- 
þjóðum heimsins og sýnir fram á með svo ljósum rökum 
að ekki er unt að hrekja, að mentunarástand þjóðar vorrar 
sé í miklu lakara lagi en nokkurar mentaþjóðar annarrar. 
Jafnvel Færeyingar séu þar töluvert á undan. Hvergi sé 
jafn-litlu fé til alþýðufræðslu kostað og hvergi sé því fé 
jafn-óviturlega varið. Haldi þessu áfram, hljóti þjóðin að 
sökkva niður í fáfræði,og búskapur hennar allur að lenda í 
handaskolum. Ur þessu verði þjóðin að bæta með því að 
leiða skólaskyldu í lög og veita öllum börnum landsins 
kost á nægilegri fræðslu. Hún verði að sjá um, að upp 
komist á íslandi alþýðuskólar, er ekki standi alþýðuskól- 
um annarra þjóða á baki. 

Því miður er eigi unt að fara hér langt út í hið afar- 
viðtæka efni ritgjörðar þessarar. Hún vakti eftirtekt 
mjög mikla, enda ber hún það fyllilega með sér, að höf- 
undurinn hefir um efnið hugsað lengi og vandlega, og 
enga fyrirhöfn sparað til að afla sér áreiðanlegrar þekk- 
ingar á öllu, er að því lýtur. 

En þeir, sem álíta íslenzkan almúga betur mentaðan 
og upplýstan en alþýðu annarra þjóða, sem því miður eru 
ekki svo fáir, þótt barnalegt sé, urðu nú fokvondir og 
sögðu nú, að amtmaðurinn hefði svívirt þjóð sína. Mun 
óhætt að fullyrða, að vinsældir hans á Norðurlandi hafi 
beðið heilmikinn hnekki í bili í tilefni af ritgjörðinni. Enda 
var Páll Briem maður oflangt á undan samtíð sinni, of 
glöggskygn og hreinskilinn, of samvizkusamur í allri em- 
bættisfærslu og of áhugasamur um að kippa ólaginu í lag, 
til þess að fá ekki fordóma vanablindrar alþýðu við að 
stríða. 

Aldrei hafa fordómar og blindni komið átakanlegar í ljós 
en þegar Húnvetningar höfunðu Páli Briem við kosningar 
til alþingis, en kuru í stað hans bóndamann óvalinn, er 



28 


olafur s. thorgeirsson: 


eng-in sérstök meðmæli hafði önnur en þau að vera bóndi, 
réttur og sléttur. Aldrei mun óvitið og blindnin í opinber- 
um málum vorum hafa hærra komist. Hér var einum 
vitrasta manni og bezta hafnað, — þeim manni, er um 
fram aðra virtist hafa öll þau skilyrði, er upplýstum kjós- 
endum er ant um að finna hjá fulltrúum sínum: vitið, 
viljann og hjartalagið, ágæta þekking á landsmálum og 
ósérplægna föðurlandsást í orðsins göfugasta skilningi. 

Það var eigi unt að koma fram með neina jafnsláandi 
sönnun fyrir menntunarskorti og þroskaleysi íslenzkrar al- 
þýðu. Hún ætlaði með þessu að gefa þeirri staðhæfing 
högg á munninn, en gaf sjálfri sér kinnhest svo sáran, 
að það var sem blóðið dundi henni af vitum, þótt sjálf 
yrði hún þess ekki vör. 

En í rauninni er aldrei unt að koma neinni góðri hugs- 
un fyrir kattarnef. Hin ágæta hugvekja Páls Briem um 
mentunarástand þjóðarinnar og hina bráðu nauðsyn til 
gagngerðra umbóta, er sjálfsagður grundvöllur nýs al- 
þýðufræðslu fyrirkomulags á íslandi og líklegri en flest 
annað, er ritað hefir verið, til að hafa stórkostlega þýð- 
ingu fyrir framtíðarmenning þjóðar vorrar. Hefði honum 
enzt aldur, mundi hann af alefli hafa fyrir þvi barist, enda 
væri það ein hin stærsta ,,stjórnarbót“, sem unt er að 
hugsa sér. Því þar er grundvöllurinn til allra þjóðþrifa. 

Frá alda öðli hafa fátækramál íslands verið ein 
stærstu vandamálin. Hvergi munu jafn-margir ósjálf- 
bjarga fátæklingar í heimi í hlutfalli við efni og ástæður 
þjóðanna. Hvergi eru fátæklingar til annarrar eins byrði, 
en hvergi er líka jafn-ömurlega með þá farið af hálfu Hns 
opinbera. Fátækt þjóðarinnar er þar sjálfsagt í vegi, að 
fram úr þessum málum verði ráðið eins og bezt mætti. 
En óefað mætti færa margt í lag, og það til stórmikilla 


muna. 



ALMANAK 1906. 


29 


Fátækramálin höfSu lengi legið Páli Briem þungt á 
hjarta. Fátækralöggjöf landsins hafði hann kynt sér 
öllum betur og hugsað sér þær umbætur, sem þar þyrfti 
aS gjöra. Hefjði honum enzt aldur, mundi hann að öllum 
líkindum hafa lifað þá hamingjustund, að sjá högum 
íslenzkra fátæklinga mikiu betur borgið en nú. Enda 
var tilfinningin fyrir liknarskyldunni í öllum myndum 
hennar óumræSilega næm í hjarta hans. 

Naumast mun unt að nefna nokkurt velferðarmál 
Islands, sem hann var ekki búinn að hugsa um með meiri 
alvöru og afla sér meiri þekkingar í en flestir aðrir. 
Hann fylti ekki hóp þeirra manna, er endurreisa vilja 
þjóðfélagsbygging vora með alls konar tildri á þaki og 
bustum. Hann hugsaÖi um grunninn á undan öllu öSru, 
að koma honum í lag óg gjöra hann traustan og ör- 
uggan. 

En lifandi kristindómur og sönn upplýsing, hvort 
öðru samlaga og samfara, er traustasti og öruggasti 
grundvöllurinn fyrir gæfu og velgengni þjóðanna, sem 
enn hefir tekist á að benda. Það að Páll Briem skildi þetta 
öðrum stjórnmálamönnum íslenzkum betur, gjörði hann 
sjálflijörinn flutningsmann og foringja alls hins bezta, sem 
nú er að brjótast til valda í þjóðlífi voru, þótt seint og 
erfiðlega gangi. Honum duldust ekki þau dýrmætu sann- 
indi, aS lifandi kristindómur er lang-sterkasta afliS til alls- 
konar framfara, bæði andlegra og veraldlegra, sem hægt 
er að hrinda af stað í þjóðlífinu og að framfaraskrumiS alt 
fellur afllaust til jarðar, ef ekki er gengiÖ af alhuga í 
bandalag viS hann af framfaramönnum vorum. 

Eins og vikið var á hér aS framan, var Páll heitinn 
Briem maður bæði trúhneigður og trúrækinn. Hann var 
eigi síður fyrirmyndar heimilisfaðir en fyrirmyndar em- 



30 


ÓLAFUR S. THORGEIKSSONr 


bættismaður og hafði meðal annarra fagurra hcimilissiða 
guðræknisiðkanir um hönd með heimilisfólki sinu. 

Hann var að sög-n áreiðanlegasti og bezti vinur. 
Hann mun hafa verið ör í lund og viðkvæmur, en þó gæt- 
inn og varasamur. Allra nianna var hann friðsamastur 
að eðlisfari. Enginn tók sér nær en hann ljótar deilur 
milli blaða út af opinberum ágreiningsmálum, flokkshatur 
alls konar og æsingarumræður. Öllum er minnisstætt, 
hvernig hann í þeim efnum kvaddi til hljóðs um land alt og 
hét á alla góða drengi, að kunna svo vel sóma sinn, að 
leggja slíka lesti niður. Honum varð alveg furðanlega 
ágengt. Það kom annað og betra hljóð í strokkinn með 
blaðamönnum vorum, þótt eitthvað kunni því enn að vera 
ábótavant. En hann sýndi þarna eins og oftar, hve miklu 
góður maður má til leiðar koma, þegar hann tekur á 
af afli. 

Þótt Páll Briem félli ungur frá hálfunnu ætlunar- 
verki, mun sagan benda á hann sem einn ágætasta fyrir- 
myndarmann nútíðar kynslóðarinnar íslenzku. 



ALMANAK 1906. 


31 


RALPH CONNOR. 

(Rev. G. W. Gordon.) 

Flestum, er fylgjast með því, sem gjörist í heiminum, 
tnun það kunnugt, að Winnipeg-bær er að vaxa með 
■óvanalega miklum hraða. Á þrefnur fjórum síðustu árum 
hefir fólksíjöldinn tvöfaldast. Og áður næsta ár er liðið, 
verður íbúatalan að öllum líkindum komin upp í 100,000 
manns. Svo mjög hefir þessum fljóta vexti verið veitt 
eftirtekt, að menn, sem komið hafa frá Lundúnaborg á 
Englandi, hafa staðhæft, að þar sé nú stöðugt um Winni- 
peg talað sem þann stað, er fasteignir hækki sem 
stendur fljótar í verði en annars staðar á hnettinum. 

Þar sem öll búsýsla mannanna er jafn-ung, og þar 
sem jafn-langt er komið vestur á bóginn og hér, eiga fáir 
á því von, að andlega lífið sé með miklum blóma. Vana- 
lega er fyrst um það hugsað að safna auðlegð og komast 
sem fyrst til góðra «fna. Þegar ekki eru nema fáir tugir 
ára síðan land var numið á einhverjum stað, er vanalega 
nær því eingöngu um líkamlegar afurðir búskaparins 
hugsað, en hinar andlegu látnar sitja á hakanum. 

Ekki kemur oss til hugar að halda því fram, að þetta 
hafi mikið síður átt sér stað í Winnipeg en annars staðar, 
Gróðafýknin hefir mikil verið og er enn, og hyggindunum 
að langmestu leyti beitt til þeirra hluta, sem í hag koma. 
Samt sem áður fekk þessi vestlæga borg snemma orð á 
sig fyrir ágæta alþýðuskóla og þó ekki um skör fram. 
Kirkjur eru hér fjöldamargar og þykja prýðisvel sóttar 




32 ÓLAFUR s. thorgeirsson: 

allflestar í samanburði við aðra bæi. Og- þetta tvent þykir 
setja glög-g-ara siðmenning’armark á mannfélögin en flest 
annaö. 


RALPH CONNOR 

(Rev. C. W. Gordon) 

Agrætir skólar og mentastofnanir hafa haft það í för 
með sér,að Winnipeg er að verða bær með töluverðu bók- 



ALMANAK 1906. 


33 


mentalífi. Með innlendu fólki hér er fult af félagfsskap 
með bókmentalegum ætlunarverkum. Listaverk skáld- 
anna eru hér lesin með fjöri og áhuga ogf engan viðburS í 
bókmentaheiminum láta menn fram hjá sér fara. Hér er 
keyptur mesti aragrúi af bókum, og þó má búast viö, að 
lestrarfýsn aukist stórum nú þegar CARNEGiE-bókhlaðan 
nýja stendur almenningi opin til afota. 

Ekki er heldur loku fyrir það skotið, að hér séu rit- 
höfundar í ýmsum greinum og hafa ýmsir þeirra náð 
viðurkenningu allmikilli. Dagblöðin þykja ágæt í sinni 
röð, þótt enn eigi þeim eðlilega eftir að vaxa fiskur um 
hrygg. Hér hafa og vísindalegar kenslubækur samdar ver- 
ið í ýmsum fræðigreinum. Kennarar í guðfræði hafa hér 
ritað bækur, er góður og göfugur viðauki hafa þótt við 
guðfræðislegar bókmentir. Og margt mætti til nefna til 
að sýna og sanna, að mannsandinn hefir verið starfandi 
hér að ýmsum göfugustu ætlunarverkum sínum, ekki 
síður en annars staðar. 

Það eru skáldin,sem um fram aðra menn gjöra garð- 
inn frægan. í fyrndinni þóttist sá konungur fátækur, er 
ekki hafði eitt eða fleiri skáld við hirð sína, til að yrkja um 
afreksverkin og g'jöra þau ódauðleg með ljóðum sínum. 
Og nú er svo komið, að hér í þessari vestrænu sléttuborg 
hafa skald aðsetur sitt, er bera nafn hennar lengra út um 
heiminn en nokkurir aðrir. Hér er kona ein öldruð, 
sem sagt er að riti ágætar skáldsögur. Hér er ritstjóri 
einn, er gaf út skáldsögu síðastliðinn vetur, sem mikill 
rómur og góður var gjörður að. Og hér er að síðustu 
prestur einn, sem ritað hefir heilmargar skáldsögur, 
hverja annarri ágætari og má nú heita heimsfrægur mað- 
ur orðinn. Þetta sýnir, að hér vex fleira en hveiti og að 
hér er um fleira hugsað en hinn þétta leir. Það er um 
prestinn, sem vér vildum hér fara nokkurum orðum. 



34 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Hann nefnir sig- Ralph Connor, en þaö er eiginlega 
dulargerfi hans. Réttu nafni heitir hann C.W. Gordon. 
Það atvikaðist nokkuö skringilega að hann fekk þetta 
gerfinafn. Hann hafði samiö við ritstjóra einn austur frá um, 
að fyrsta skáldsagan hans j'rði prentuð í tímariti einu, sem 
“Westminster“ kallast, en tekið fram um leið, að hann 
ætlaði sér ekki að láta hana koma út undir eigin nafni sínu, 
án þess þó að taka nokkurt ákveðið gerfinafn til. Þegar 
búið var að setja söguna,sendi ritstj.höfundinum hraðskeyti 
og bað hann um nafnið. Presturinn fór að hugsa sig um. 
Hann var þá umsjónarmaður trúboðs Presbytéra í norð- 
vestur Kanada og var það prentað með stóru letri á bréfa- 
pappírinn hans eins og gjörist. Augað staðnæmdist við 
orðin „Canadian North“; hugkvæmist honum þá að stytta 
þetta,gjöra úr því Cannor og láta það verða dularnafn sitt. 
En ritsímarinn gjörði honum þann grikk að búa til úr þvi 
Connor, sem er býsna algengt nafn írskt. Ritstjórinn hálf- 
hneykslaðist á írska nafninu; kom honum þá það heillaráð 
í hug að bæta það upp með því að setja enskt nafn algengt 
fyrir framan. Með þessu móti varð sagan eftir Ralph Con- 
nor og má nærri geta, að höfundurinn hafi rekið upp stór 
angu, en lét sér þó vel líka og hefir borið það nafn síðan. 

Gordon prestur er samt hvorki enskur né írskur, 
heldur rennur hreint blóð skozkt í æðum hans. En þar 
sem hann er borinn og barnfæddur hér í Kanada, er hann 
ósvikinn Kanadamaður að öllu. Faðir hans er prestur, 
öldungur mikill nú orðinn, sem til er tekið sem hinnar 
mestu kempu að burðum og líkamsatgjörfi, enda er 
hann nú að ferðast yfir Atlants-hafið áttatíu og fjögra ára 
gamall eins og ekkert væri. Hann kom ungur til Kanada 
og gjörðist prestur í bygðarlagi einu skozku. Gekk hann 
þar að eiga konu eina, hámentaða prestsdóttur, sem nítján 
ára gömul varð kennari í heimspeki við skóla þann í 



ALMANAK 1906. 


35 


Austur-Kanada, er Mt. Holyoke Seminary nefnist. Að 
tveim árum liðnum var henni boðið að verða forstöðukona 
skóla þessa, en þá vildi hún heldur gang'a að eiga þenna 
Daniel Gordon, ungan prest einhvers staðar út í óbygðum 
Kanada. Enda hét faðir hennar Robertson, af hinni 
frægu Robertson ætt, sem margt stórmenni er af komið, 
bæði í vísindum og listum. 

Efnið var því gott í drengnum þeirra. Enda var 
hann þegar í æsku fyrir bókina gefinn og að enduðu lýð- 
háskólanámi var hann sendur til háskólans íToronto. Á 
sumrum vann hann að bændavinnu og hirti þá ekki um, þótt 
oft blæddi úr höndum hans, þegar Kanada-þistillinn var 
mikill í hveitinn eins og oft vildi verða. Tápmaður varð 
hann samt ekki líkamlega, en tenglugrannur og skarp- 
leitur alla æfi. Vel gekk honum námið og ágætan orðstír 
gat hann sér með ungura námsmönnum. Kennari var 
hann eitt ár í gömiu málunum og sýnir það, að hann hefir 
þótt þar vera vel að sér. Eftir það tók hann að lesa guð- 
fræði við guðfræðiskóla presbytéra í Toronto og útskrifað- 
ist 1887. Upp úr því dvaldi hann eitt ár á Skotlandi og 
meginlandi Norðurálfunnar. Þegar hann kom heim 
aftur, fiaug hugur hans þegar vestur á bóginn og brátt 
var hann kominn alla leið vestur í Klettafjöll. Tók hann 
þá ástfóstri miklu við fjöllin og fjallabúa, sem þar voru 
hingað og þangað, einir og yfirgefnir af öllum andlegum 
áhrifum. Brann þá hjartað í brjósti hans af löngun til að 
verða þessum frumherjum menningarinnar að liði íand- 
legum efnum, því þarna varð hann var við spilling og 
freistingar, er tefldu voðatafl sitt um mannslífin með 
feykimikilli áfergju. Mennirnir voru að leggja landið 
undir sig en um leið var alls konar spilling að leggja þá 
undir, af því kirkjan og kristindómurinn kom ekki til að 
hjálpa þeim. 

Þarna kyntist hann manni einum,ágætum og frægum 


36 


ÓI.AFUR s. thorgeirsson: 


trúboða, dr. Robertson að nafni, sem virðist hafa haft 
sterk og mikil áhrif á hann, enda á Norðvestur-landið 
þeim ág"ætismanni mikiö upp að unna. Hann er nú dáinn 
og er sagt,að Gordon prestur sé nú að færa æfisög-u hans 
í letur. Það var nú starf hans þarna vestur í fjöllunum 
að ferðast milli smábæjanna með fram brautinni o g kenna 
kúasmölunum eitthvað betra en að drekka og svalla, sóa 
í spilum og hafa svívirðilegan munnsöfnuð. Svona þjón- 
aði hann fjöllunum um tíma. En þau létu honum aftur 
á sinn hátt þjónustu sína í té, eins og hann kemst sjálfur 
að orði. Þau lyftu huga hans hærra og blésu honum 
nýrri andagift í brjóst. Honum mun einmitt á þessu 
tímabili hafa ljóst orðið, að hann var skáld. 

Fyrstu sögurnar hans,er hann nefnir ,,BlackRock“og 
,,Sky Pilot“ lýsa því, sem fyrir augun bar vestur í Kletta- 
fjöllum. Lífi kúasmalanna er þar brugðið upp fyrir augu 
lesandans og það birtist þar bæði í fegurð þess ogljótleik. 
Alt verður lifandi fyrir hugskotssjónum manns. Þar er 
einhver háfjallahreimur, er hrífur hugann. Hátign fjall- 
anna svífur eins og góður engill yfir öllu og gefur fyrirheit 
um álíka fegurð í lífi mannanna, þegar aldir renna. 

Svo góð þótti frammistaða hans sem prests á þessum 
útkjálka mannfélagsins,að honum bauðst nú hvert álitlegt 
prestakallið á fætur öðru. En hann sinti því ekki, heldur 
tókst aftur ferð á hendur til Skotlands til að safna þar fé 
til heimatrúboðs Presbytéra í vestur-Kanada. Gekk hon- 
um það svo vel, að hann safnaði að sögn ekki minna en 
fimtíu þúsundum dollara og var það álitleg fúlga. Eftir 
þetta settist hann að hér í Winnipeg og gjörðist prestur 
lítils og fremur óálitlegs safnaðar, er Sankti Stefánssöfnuð- 
ur nefnist. Nú erhann stór ogblómlegur söfnuður orðinn 
og hefir reist eina hina veglegustu kirkju borgarinnar á 
horni Portage Avenue og Spence strætis. Þangað fara 



ALMANAK 1906. 


37 


ferðamenn hér um bil allir, er til borgfarinnar koma,hvaðan 
úr heimi sem þá ber að, því allir hafa heyrt um skáldið 
gfóða, sem sléttuborgán heíir að hrósa sér af, og þeir, er 
eitthvað hafa eftir hann lesið, eru sólgnir í að hafa kynni 
af manninum og prestinum, sem hjá honum birtast í fag- 
urri eining. 

Hann er í stólnum enginn glæsilegur ræðuskorungur. 
Það er undur einfalt og blátt áfram, sem hann hefir að 
segja. En það kemur frá hjartanu og fer til hjartans. 
ÞaÖ er ekki nein heimspeki eða fordildar hugsanir, er hann 
kreistir upp úr sér. Heldur leitast hann við að ná í það, 
sem flestir eru um að hugsa og bregða yfir það nýju ljósi. 
Það eru margir ágætis prestar hér í Winnipeg og sumir 
þeirra eftir flestra dómi miklu mælskari. En vafasamt 
mjög, þegar alt er athugað, hvort orðin þeirra gjöra 
mönnum jafn-varanlega hlýtt um hjartað. Andans heim- 
ur virðist standa honum opinn og sjón hans þangað inn 
óvenjulega glögg. Enda segja þeir, sem eiga þess kost 
að hlýða prédikun hans stöðugt, að aðal-umtalsefni hans, 
er hann aldrei þreytist á að kljúfa til mergjar fyrir tilheyr- 
endum sínum, sé veruleiki hins andlega heims. Hve 
nær sem hann talar, hvort heldur í kirkju eða utan kirkju, 
eru hugsanir hans eins og hægur arineldur, sem brennur 
svo hlýtt og notalega, að öllum líður .vel, og eru farnir að 
hugsa göfugar hugsanir og hreinar áður en þeir sjálfir vita. 
Harðorður og bersögull getur hann þó stundum verið og 
enginn hefir betur flett ofan af syndum hins fínna hluta 
mannfélagsins hér í borginni en einmitt hann. 

Hvað eftir annað hafa auðugir útgefendur bóka reynt 
að fá hann til að hætta við prestsstöðu sína og gefa sig 
algjörlega við bókmentum. Öllum slíkum tilboðum hefir 
hann hafnað, enda kemur öllum saman um, að honum láti 
einstaklega vel að vera prestur. Álítur hann það hina 


3 



ÓLAFUR S. THORGEIRSSONr 


3« 


eig'inleg'a köllun sína í lífinu, sem hann ekki vill fyrir 
neinn mun hverfa frá. 

I skáldsög'um hans öllum brennur sami arineldurinn og 
þegar hann talar, hægt og' hlýtt. Efnið er með ýmsum til- 
breyting'um, en í sjálfu sér ávalt hið sama,—hvemig' góðir 
menn geta, án þess 'nokkur verði þess eiginlega var, beitt 
áhrifum sínum til að hnekkja spillingunni í mannssálunum 
og hjálpa þeim, er hún hefir fengið vald yfir undan oki 
hennar. Hann hefir óbilandi trú á sigursæld hins góða. 
Betur en flestum öðrum tekst honum að lýsa því, hve 
hægt það fer, að það beitir aldrei neinu valdi, en birtist í 
gerfi yfirlætislauss vinar, þegar mikið þarf á vini að 
halda. 

Til eru bækur, sem nefndar hafa verið sunnudags- 
skólabókmentir. Hið bezta úr þeim er að mörgu leyti 
gott og mörg göfug sannindi þar fyrir mönnum brýnd í 
söguformi. En tilgangurinn með söguna er öllum einlægt 
auðsær. Það er dálílil prédikun í sögustíl. Listina og 
skáldskapinn vantar. Bókmentalegt gildí slíkra bóka er 
ekki í miklu áliti, þótt þær geti oft náð tilgangi sínum. 
Hjá miklum fjölda manna hefir lengi verið þorsti eftir 
skáldsögum, þar sem höfundarnir hefðu alt gott og göf- 
ugt í jafn-miklum hávegum og væri jafn-ant um að koma 
því inn í sálir tilheyrenda sinna, en hefðu lag á að bera 
það fram í gullskálum — væru skáld í orðsins fylsta skiln- 
ingi. 

Með enskumælandi mönnum hafa tveir prestar nú á 
síðustu árum látið sér þetta betur hepnast en nokkurum 
áður. Það er Ian Maclaren á Englandi og Ralph Con- 
nor hér í Kanada. Báðir eru nú heimsfrægir menn orðn- 
ír af bókum sínum, einkum þó hinn fyrrnefndi, enda er 
hann eldri maður og miklu lengra síðan hann tók að rita 
bækur sínar. En til dæmis um það, hve Ralph Connor 



ALMANAK 1906. 


39 


hefir náð í hjörtu manna má benda á, að í sumar kvað far- 
andsali einn hafa verið á ferðinni fyrir félag; það, er gefur 
út bækur hans, til að fá menn til að skrifa sig- fyrir 
næstu sögfunni hans, sem líklega hefir enn ekki fæðst í 
heila skáldsins; staðnæmdist hann hér í Winnipeg lítið 
eitt og fekk ekki færri en þúsund áskrifendur; en þegar 
þeir voru þúsund hér, hve margir skyldu þeir þá verða, 
þegar farið hefir verið um öll heimkynni enskumælandi 
manna. Telst mönnum svo til, að bækur hans muni 
keyptar af hálfri annarri miljón manna, og þýddar hafa 
þær þegar verið á fimm eða sex tungumál. 

Meðan Ralph Connor dvaldi vestur í Klettafjöllum 
kom út á Englandi skáldsagan merkilega, ,,Robert Els- 
mere“, eftir skáldkonuna gáfuðu, Mrs. Humphrey Ward. 
Ritaði þá Gladstone gamii frægan ritdóm um bókina, 
sem margfaldaði útbreiðslu hennar, þvert á móti því sem 
til var ætlast. Því bókin er eitt hið gáfulegasta innlegg í 
trúneitunaráttina, er birzt hefir frá hendi nokkurs skálds 
á seinni tímum. Ralph Connor las söguna og er sagt, að 
hann hafi þá heitið því að rita skáldsögu til að hrekja öll 
öfugmælin í Robert Elsmere. Enda ganga allar sögur 
hans í þveröfuga átt, eins og búast mátti við. Og það er 
fult eins mikil list í sÖgunum hans og sögum skáldkon- 
unnar ensku, og traustari tökum mun hann hafa náð á 
huga lesenda sinna en henni hefir nokkuru sinni tekist, 
þrátt fyrir miklar gáfur og snild, svo að þegar alt er til 
greina tekið er ekki ólíklegt, að áhrifin hans muni vega 
fullkomlega upp á móti hennar, og öll miða þau til að 
styðja hið bezta, sem til er í fari mannanna. Þessi vest- 
urhluti Kanada, sem alveg nýlega er að komast inn í 
mannkynssöguna, hefir því fullkomna ástæðu til að hrósa 
happi yfir skáldinu sínu. 

Það liggur þegar heilmikið verk eftir manninn. svo 


40 


OI.AJUK S. THORGEIKSSON 


mikiö að furðu gegnir, þegar tekið er tillit til þess, að 
hann hefir að eins haft skáldskapinn í hjáverkum. Hann 
hefir þegar hrist einar 5—6 skáldsögmr fram úr ermi sér 
og er þó enn maður á bezta aldri, svo miklu má eiga von 
á frá honum enn. Helztu baekurnar hans eru þessar: 
,,Black Rock“, ,,Sky Pilot“, ,,The Man from Glengary“ 
.,Glengary Schooldays“, ,,The Prospector“. í Glen- 
gary bókunum lýsir hann æskustöðvum sínum í Austur- 
Kanada. Sagt hefir verið, að móðir hans muni vera í 
bókum hans öllum og að myndin hennar muni svo rík í 
huga hans, að hann geti naumast svo skáldsögu ritað, að 
göfuga andlitið hennar gægist þar e'kki einhvers staðar 
fram. Líka virðist honum umsjónarmaður trúboðsins öld- 
ungis ógleymanlegur, sem snortið mun hafa einhvern 
streng í hjarta hans, er enginn annar mun hafa náð í. 

Ennþá hefir hann einna lengst komist í sögunni ,,The 
Sky Pilot“, eða ,,himnalósinn“, en það var háðungarnafn 
kúasmalanna á prestinum. Þó eru allar sögurnar býsna 
jafnar að gæðum og hafa hver út af fyrir sig nokkuð til 
síns ágætis # . Hin síðasta, ,,The Prospector“, heldur full- 
komlega skáldorðstír hans uppi, þótt hún bæti þar ef til 
ekki beinlínis við. 

Sagan hans um veiku stúlkuna, er fallið hafði af 
hestbaki og lest limu sína svo, að hún var bundin við 
þrautabeð sinn alla æfi upp frá því, gleymist naumast 
nokkurum þeim, er hana lesa, og annars kunna að meta 
það sem vel er ritað og hugsað, enda hyggjum vér, að 
skáldið hafi þar enn hæst komist. Fyrir þá litlu sögu 
muti mörgum verða skiljanlegri hin guðlega þýðing mót- 
lætisins og mannlegs böls í ótal myndum þess en unt 
væri að gjöra með mörgum prédikunum. 

Sé list skáldsins í því fólgin að skýra mannlífið og 
lyfta því upp í æðra veldi, hefir sléttunum vestrænu auðn- 



ALMANAK igo6. 


4 1 


ast að láta upp vaxa meðal hveitisins skrautplöntu, 
öllum heimi til yndis og sálubótar, þar sem skáldið 
Ralph Connor er. 


Mabel Mclsaac. 

Eftir J. Magnús Bjarnason.' 

Allir íslending-ar, sem dvalið hafa í Nýja Skotlandi, 
kannast við Musquodoboit-héraðið. I miðju héraðinu 
er Cooks Brook og skamt fyrir vestan er Chaswood- 
dalur. Þar átti Mabel Mclsaac heima. Húsið hennar stóð 
í miðri hlíðinni að vestan, rétt fyrír sunnan Duncans-læk- 
inn, sem kemur þar norðan hálsinn og steypir sér fram af 
brúninni og grefur sig niður hlíðina beint á móti gilinu, 
þar sem Floss-áin kemur ofan í dalinn af austari hálsin- 
um. — Á vorin er Duncans-lækurinn vatnsmikill og 
straumharður, og þá er hann látinn flytja trébolina til 
sögunarmylnunnar. 

Það er fallegt í Chaswood-dal, en býlin eru fá. 
Kirkjan stendur á dáitlum hól í miðjum dalnum, og hálfa 
mílu þar frá er grafreiturinn; hann er fast hjá póstvegin- 
um. Og búðin stendur hálfa mílu þar fyrir sunnan. í 
kring um grafreitinn er lágur grjótgarður og í kring um 
hann er þétt röð af fallegum, hávöxnum álmtrjám. Það 
þýtur þar ömurlega í laufinu, þegar golan fer um dalinn. 
Og þegar tunglið veður í skýjum og stormur er, þá taka 
skuggar trjánna á sig ýmsar kynja-myndir á leiðunum. 

Fram hjá þessum grafreit þurfti Mabel Mclsaac að 
fara, þegar hún fór til búðarinnar. Eg man, að eg sá 



42 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


hana í fyrsta sinn sumariö 1878, þá var eg' tólf ára gamall, 
en hún um tvítugt. — Það ár var eg vikadrengur 
hjá Donald friðdómara. — Eg mætti henni á brautinni 
milli búðarinnar og grafreitsins. Hún kom frá búðinni 
með körfu á handleggnum og gekk berfætt. Hún var 
há og þreklega vaxin, með hrafnsvart hár, sem féll, í laus- 
um lokkum um herðar henni. Og hún hafði barðastóran 
og kollháan stráhatt á höfðinu. Ekki var hún verulega 
fríð sýnum; andlitið var fremur þunglyndislegt, en bauð 
þó góðan þokka og lýsti mikilli staðfestu. Augun voru 
grámórauð og stór og ennið hátt. Hún gekk hægt en 
þreklega og limaburðurinn var allur sérlega mjúklegur, og 
hún laut við og við niður til að huga að blómunum, sem 
spruttu við veginn. Og alt af raulaðl hún fyrir munni 
sér part úr raunalegri alþýðuvísu, sem var algeng í 
Nýja Skotlandi á þeim árum. Röddin var þýð og við- 
feldin og lýsti djúpri angurværð. 

Eg bauð henni góðan dag um leið og eg gekk fram 
hjá henni. ,,Góðan dag, litli drengur !“ sagði hún og 
hneig'ði sig ofurlítið, gekk nokkur spor áfram, leit svo við 
og horfði á eftir mér fáein augnablik. Eg leit líka við. 
Augu okkar mættust sem allra snöggvast. Mér fanst 
augnaráð hennar vera hálf-flóttalegt. Eg hélt svo áfram 
minn veg og hún sinn, og eg heyrði að hún fór aftur að 
raula vísuna. 

Þegar eg fór heim um daginn, þá nam eg staðar hjá 
grafreitnum og sá að Mabel var þar fyrir. Hún laut ofan 
að gröf, sem var í suðaustur-horni garðsins. En þegar 
hún gætti að mér, hrökk hún við og fór skyndilega út um 
hliðið og hélt áfram í áttina til hússins í hlíðinni. Þegar 
hún var farin,gekk eg inn í garðinn og að leiðinu, sem hún 
hafði staðið hjá. Það leit út fyrir að vera nokkuð gamalt, 
leiðið það, því það var vallgróið. Þar var enginn steinn 



ALMANAK 1906. 


43 


og' ekkert, sem gaf til kynna, hver þar væri grafinn. En 
tvær litlar furuviðargreinar höfðu nýlega verið lagðar þar 
í kross, og fáein ný-uppslitin blóm láu þar líka, og var 
þeim raðað þannig, að þau mynduðu stafina: H. og M. 

I næstum hverri einustu viku, alt sumarið, sá eg 
Mabel í grafreitinum; alt af var það sama leiðið, sem hún 
var að hugsa um og hlúa að, og alt af raðaði hún nýjum 
og nýjum blómum á það og lagði þar af og til tvær litlar 
furuviðargreinar í kross. En ævinlega, þegar hún gætti að 
mér, þá fór hún út úr garðinum og heim til sín, án þess 
að tala við mig eitt einasta orð. 

í fyrstu hélt eg, að þetta væri gröf föður hennar, 
sem hún var alt af að hugsa um. Eg- vissi, að hann var 
löngu dáinn — að hann hafði dáið, þegar Mabel var lítið 
barn. En hitt vissi eg ekki þá,að Atlantshafið væri gröfin 
hans. 

Mabel og móðir hennar bjug'gu einar sér í húsi, sem 
var í miðri hlíðinni, rétt fyrir sunnan Duncans-lækinn. í 
kring um húsið var dálítill runnur af kræklóttum eplatrjám. 
og neðar í hlíðinni stóð gömul hlaða og fjögur álmtré. 
Eg man það, að okkur íslenzku drengjunum þótti þessi 
hlaða nokkuð einkennileg, af því að annar stafninn var 
rauður á lit, en hinn blár, og báðar hliðarnar bleikar.— 
Þær mæðgur voru víst fremur fátækar, en þær komust þó 
af án þess, að þiggja hjálp annarra. Báðar voru þær mjög 
vinnugefnar, eins og flestar skozkar alþýðukonur í Nýja 
Skotlandi, og þeim þótti það engin minkunn, að vinna 
úti-verk, ef alt var hreint og fágað inni í húsinu þeirra. 
Eg heyrði sjaldan neinn tala um þær mæðgur, en þegar 
svo bar við, þá var það ævinlega gott, sem um þær vár 
sagt. ,,Hún Mrs. Mclsaac er ráðvönd og iðjusöm kona“, 
heyrði eg húsbónda minn segja einu sinni; ,,og hún Mabel 


44 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


er dugleg’ stúlka og hefir gott hjarta, en hún er ekki 
traust hérna. “ Hann benti á enniÖ á sér. 

Einu sinni seint um sumarið var eg sendur til manns, 
sem Higgins hét; hann bjó á hálsbrúninni fyrir vestan 
Mclsaacs-húsið. — Hjá honum gistu íslendingar oft, 
þegar þeir fóru til Stewiacke. — Á leiðinni heim kom eg 
við hjá þeim mæðgum, því að vegurinn lá þar fast hjá 
hlöðunni, og bað um að gefa mér að drekka. 

,,Þenna dreng hefi eg ekki fyrr séð,“ sagði Mrs. 
Mclsaac, þegar hún var búin að gefa mér að drekka. 
Hún var lítil kona með hvöss og tinnusvört augu. 

,,Eg er vikadrengur hjá herra Donald“ ,sagði eg 

,,Og þá nýkominn til hans“, sagði Mrs Mclsaac. 

,,Já, eg kom í vor“, sagði eg. 

,,Hefir þú séð hann fyrr, Mabel?“ sagði Mrs. Mc- 
Isaac og leit til dóttur sinnar. 

,,Já“, sagði Mabel. Hún horfði austur í dalinn, eins 
og hún sæi þar eitthvað nýstárlegt. 

,,Og þú hefir aldrei sagt mér það, að Donald væri 
búinn að fá nýjan vikadreng“. 

,,Nei“, sagði Mabel. hún sneri sér við og horfði 
með hvössu augnaráði til gilsins fyrir norðan, eins og hún 
sæi eitthvað koma þar upp á brúnina. 

,,Og hvar gat Donald fengið svona frísklegan 
dreng?“ 

,,Eg veit ekki“, sagði Mabel, hún sneri sér aftur við 
og horfði austur í dalinn. 

,,Eg er frá Mooselands-hálsum“, sagði eg. 

,,Mooselandshálsum! Heyri eg rétt“, sagði Mrs. 
Mclsaac, ,,eg hélt, að þar byggju eintómir íslendingar“. 

,,Og eg er íslendingur“, sagði eg. Og eg man að 
eg þóttist mikill af því, að vera íslendingur. 


ALMANAK 1906. 


45 


„Og þú hefir aldrei sagt mér, að hann væri íslend- 
ingur“, sagði Mrs. Mclsaac og leit til dóttur sinnar. 

,,Ég vissi það ekki“, sagði Mabel. Hún horfði fast 
á mig fáein augnablik, og mér sýndist hún alt í einn verða 
sérlega döpur í bragði; en eg gat ekki skilið, að eg eða 
þjóðerni mitt hefði á nokkurn hátt orsakað það. — Alt í 
einn gekk hún í áttina til gilsins, og eg heyrði að hún 
fór að raula fyrir munni sér alþýðuvísuna, sem eg haíði 
áður heyrt hana kveða. 

Móðir hennar horfði þegjandi á eftir henni um stund 
og sagði svo við mig: ,,Svo þú ert íslenzkur ?“ 

,,Já, og meira að segja, fæddur á íslandi“, sagði eg. 

,,Og þá—hefir hann líka verið íslenzkur“,sagði hún 
eftir að hafa verið hugsi um stund. 

,,Hver ?“ sagði eg. 

„Ó, það gjörir ekkert til!“ sagði hún. „En komdu 
hérna við og fáðu þér að drekka, þegar þú ert hér á 
ferð. “ 

Eg þakkaði henni, kvaddi hana svo og fór mína leið. 

Nokkurum dögum síðar mætti eg Mabel á póstvegin- 
um niðri í dalnum. Eg man, að það var nokkuð heitt 
þann dag, þó áliðið væri sumars. 

„Góðan daginn, litli drengur!“ sagði hún og setti 
körfuna niður á brautina. 

„Góðan daginn!“ sagði eg og lyfti hattinum 
mínum. 

„Það er heitt, “ sagði hún eftir stundar-þögn og 
strauk hárið frá sveittu enninu. 

„Já, það er ósköp heitt!“ sagði eg og tók upp Vasa- 
klútinn minn, þó eg væri ekkert sveittur. 

Nú kom löng þögn. Hún horfði niður fyrir sig og 
rótaði mölinni ofurlítið til með berum fætinum. 

„Þektir þú hann?“ sagði hún alt í einu og horfði 


4 



4 6 


oi.AruR s. thorgeirsson: 


beint framan í mig og það var undarlegur glampi í aug- 
unum hennar. 

,,Hvern?“ sagði eg. 

„Manninn, sem hún móbir mín spurði þigum“, sagði 

hún. 

,,Hún sputði mig ekki um neinn mann,“ sagði eg. 

„Spurði hún þig ekki?“ sagði hún og augu hennar 
urðu stór, og hún skifti litum. 

,,Nei“, sagði eg. 

,,Vertu sæll, litli drengur!“ Hún tók upp körfuna 
og héli áfram. 

,,Vertu sæl!“ sagði eg og horfði á eftir henni. Eg 
mintist nú orða húsbónda míns. ,,Hún er ekki traust 
hérna“, sagði hann og benti á ennið á sér. Nú þóttist 
eg skilja, hvað það þýddi. ——-- 

Um haustið seint kom eg aftur til þeirra mæðgnanna. 
Mrs. Mclsaac vísaði mér inn í borðstofuna. Þar var alt 
mjög fátæklegt, en hreint og fágað. Mabel sat við glugg- 
ann, sem vissi að dalnum, og var að sauma .Hún var sér- 
lega þunglyndisleg og leit af og til út í gluggann, eins ög 
hún ætti von á einhverjum upp hlíðina. Móðir hennar 
gekk til hennar og hvíslaði lengi í eyra henni. Það var 
eins og Mabel tæki ekki eftir því, sem móðir hennar var 
að hvísla, því hún hélt áfram að sauma og líta út í glugg- 
ann. Loksins stóð hún þó upp og gekk að skáp,sem þar 
var nærri. Á skápnum var lítill kassi; hún opnaði hann 
tók þar úr stóran lykil, og fekk móður sinni, og fór svo 
aftur að sauma. 

,,Eg ætla að sýna þér nokkuð“, sagði Mrs. Mclsaac 
við mig. Og svo benti hún mér að koma með sér inn í 
lítið herbergi, sem var inn af borðstofunni. — I herbergi 
þessu stóð fornfálegt rúmstæði og lítið borð. Og í einu 
horninu var stórt, grænt koffort með íslenzku lagi. Tveir 




ALMANAK 1906. 


47 


stórir svartir stafir— H. og M. — voru sinn hvoru megm 
viö skráargatið. 

,,Hefirðu séð svona koffort fyrr?“ spurði Mrs. 
Mclsaac. 

,,Já“, sagfði eg; „foreldrar mínir eigfa tvö koffort 
alveg eins, að undanteknum litnum og stöfunum. 

Hún opnaði svo koffortið með lyklinum, sem dóttir 
hennar hafði fengúð henni. 

„Minnist þú að hafa séð svona hluti fyrr?“ sagfði hún 
ogf benti ofan í koffortið. 

,,Já“, sagði eg og horfði undrandi á það, sem eg sá 
í koffortinu; ,,þetta eru alt íslenzkir hlutir. “ 

Þar var fyrst og fremst karlmanns-fatnaður úr fallegu, 
dökku íslenzku vaðmáli, mórauðir sokkar og tvennir ljós- 
bláir vetlingar. Þar voru líka bryddir sauðskinsskór með 
fallegum íleppum. Og í íleppana voru saumaðir stafirnir 
H. og M. Þar var gamalt ísienzkt Nýjatestamenti og 
sálmabók. Eg man, að á saurblaðinu á sálmabókinni 
stóð skrifað: ,,Þessa bók á Sigurlaug Bjarnhéðinsdóttir 
með öllum rétti“. Fáeinar bækur aðrar voru þar, og eitt 
bréf, sem kvenmaður hafði skrifað til systur sinnar; og á 
umslagi sá eg, að það hafði ekki verið sent með pósti. 
Neðst í koffortinu voru nokkur gömul og ryðguð smíða- 
tól, og fáein blöð úr gamalli íslenzkri sögubók. — Eg 
skoðaði alla þessa hluti með mestu gaumgæfni, en ekkert 
gaf mér til kynna, hver eigandinn væri. Eg var bara viss 
um það, að það var íslendingur, sem átti, eða hafði 
átt, þessa hluti. Og eg þóttist vita, að H og M væru 
upphafsstafirnir í nafninu hans. — Þegar eg var búinn að 
skoða alt, sem í koffortinu var, raðaði Mrs. Mclsaac öllu 
eins og það hafði áður verið, og læsti svo koffortinu. 

,,Hver á þetta?“ spurði eg. 

„Maðurinn, sem dó hérna, átti það“, sagði hún og 



4 g 


ÓLAFUR S. THÖRGEIRSSOKr 


íeit tirn ÍeiÖ á rúmstæðið; ,,hann sagðist vera íslending'ur, 
en margir trúðu því ekki. Menn þektu hér svo lítið til 
íslendinga og héldu, að þeir væru svipaðir Eskimóum; 
en hann var 'hár og þrekinn með glóbjart hár og rjóðar 
kinnar og falleg blá augu. Hann kom hingað tveimur 
árum áður en íslendingar settust að á Mooselands-hálsum. 
Og hann kom hingað beina leið frá Halifax. Sumir héldu, 
að hann hefði strokið úr hernum, og væri ekki íslending- 
ur, af því hann gekk svo beinn. En presturinn sagði, 
að hann væri áreiðanlega Norðmaður eða Dani, af því 
hárið hans væri glóbjart. Hann átti fyrst framan af mjög 
erfitt nieð að mæla á enska tungu, en honum gekk betur 
að skilja það, sem við hann var sagt. Menn kölluðu 
hann Harry, því menn gátu ekki nefnt nafnið hans, en 
eg man að fyrstu þrír stafirnir í því voru: H-a- 1 , því hann 
skrifaði það einu sinni fyrir okkur. Hann vann við skóg- 
arhögg hjá herra Cameron norður á hálsinum; hann þótti 
góður verkmaður og öllum drengjunum var vel til hans. 
En svo varð hann fyrir slysi vorið 1875, þegar y erið var 
að flvtja trébolina ofan eftir Duncans-læknum. Eg vissi 
aldrei veþhvernig það atvikaðist,en hann meiddist óttalega 
við þá vinnu og kostaðist rriikið innvortis. Hann var 
fluttur hingað í húsið til okkar, því að slysið vildi til hér 
skamt frá. Hér lá hann af og til rúmfastur alt sumarið 
og dó um haustið í rúminu þarna. Það var hún Mabel, 
sem var hjúkrunarkonan hans, og hún hefir alt af verið 
undarleg síðan að hann dó. Hann var grafinn í suðaust- 
ur-horninu á grafreitinum, þarna austur í dalnum, og 
allir drengirnir hans Camerons fylgdu honum til grafar 
-— og við líka. Eg mán, að hann vildi segja okkur eitt- 
hvað áður en hann dó, en við gátum ekki skilið, hvað 
hann sagði. Það var eitthvað viðvíkjandi móður hans. 
-—Aumingja Mabel hefir skreytt gröfina hans með blómum 



ALMANAK 1906. 


49 


á hverju sumri. Henni þótti orðið svo—en hvað er eg 
að segja! Hún er há-skozk í báðar ættir, en Háskotar eru 
seinir til að gleyma þeim, sem þeim hefir einu sinni þótt 
vænt um. — Þegar íslendingar settust að á Mooselands- 
hálsum, þá báðum við prestinn okkar að komast eftir því, 
hvort þeir könnuðust nokkuð við þenna mann og fólk 
hans. En hann hefir víst ekki orðið neins vísari í því efni.— 
Við geymum koffortiö þangað til einhver af ættingjum 
hans gefur sig fram. “ 

,,En munið þið ekki seinna nafnið hans?“ sagði eg. 

,,Nei, því miður munum við það ekki,en fyrsti stafur- 
inn í því var M, og það endaði á ,,son.“ Hann var aldrei 
kallaður annað en Harry. — En reyndu að komast eftir 
því, hver hann var og hvar ættingjar hans eru, og láttu 
okkur svo vita það. —• Ó, eg man, að hann vildi segja 
okkur eitthvað um hana móður sína, rétt áður en hann 
dó. Það voru tár í fallegu bláu augunum hans þá, og 
hann klappaði á hönd mína. Hann var alt af svo góðlát- 
legur, og þakklátur var hann fyrir alt, sem fyrir hann var 
gjört, og hann kvartaði aldrei. En við áttum svo bágt 
með að skilja hann. — Um mitt sumarið virtist honum 
vera að batna, og hann var á fótum nokkura daga. Við 
bárum ruggustólinn út í garðinn á daginn, og hann 
sat í forsælunni undir stóra eplatrénu þarna, stundarkorn 
eftir hádegið. En svo bnignaði honum brátt aftur og —• 
dó um hanstið. — Já, aumingja Mabel hefir alt af verið 
svo undarleg síðan.“ 

Mrs. Mclsaac horfði út í bláinn litla stund, og eg sá 
að henni vöknaði um angun. Svo gengum við fram í 
borðstofuna, þar sem. við ’nöfðum skilið við Mabel. En 
hún var horfln. 

Litlu síðar kvaddi eg Mrs. Mclsaac og hélt heim. 



5 ° 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


NiSri í hlíðinni mætti eg Mabel. Hún hélt á furu- 
viðargrein í hendinni og var að raula fyrir munni sér. 

„Veiztu hvort hún móðir hans er enn á lífi?“ sagði 
hún lágt og lagði aðra hönd sína á öxl mér. 

,,Nei, eg veit það ekki“, sagði eg. 

„Reyndu að komast eftir því fyrir mig. Ó, reyndu 
það, litli drengur!“ 

,,Eg skal reyna það“, sagði eg. 

,,Guð blessi þig, litli drengur,.guð blessi þig!“ Hún 
strauk hendinni mjúklega um vanga minn og gekk svo 
heim að húsinu. En við og við leit hún til baka og horfði 
austur í dalinn.- 

Eg fór heim til Mooselands rétt fyrir jólin og kom 
ekki aftur í Chaswood-dal fyrr en í Júnímánuði 1882, þeg- 
ar eg var að leggja á stað alfarinn vestur til Winnipeg. 
Eg var þá einn dag um kyrt hjá gamla húsbónda mínum. 
Þá var Mrs. Mclsaac dáin, en Mabel var enn í litla hús- 
inu í hlíðinni, og föðursystir hennar var flutt þangað til 
hennar, með son sinn 15 ára gamlan, sem var mállaus. 
Eg heimsótti Mabel, og hún tók mér eins og eg væri 
bróðir hennar. Hún spurði mig strax, hvort eg hefði 
komist eftir því, sem hún hafði beðið mig um; og þegar 
eg sagði henni, að eg væri einkis vísari í því efni, þá varð 
hún sérlega döpur í bragði og varpaði mæðilega öndinni. 

,,Eg ætla að sýna þér nokkuð“, sagði Mabel. Hún 
gekk með mér ofan hlíðina og austur í grafreitinn. Við 
námum staðar við gröfina í suðaustur-horninu. Þar var 
nú dálítil marmara-hella og á hana var grafið: ,,H. M. 
—26 ára—fæddur á íslandi.“ 

,,Eg gjörði þetta“, sagði hún; ,,eg gjörði það til þess, 
að gröfin hans týndist ekki. Hann átti hér engan að. 
•— Ef þú kemst að því einhvern tíma, hvar ættingjar hans 



ALMANAK 1906. 


51 


eru, þá láttu þá vita, aS þetta merki sé á gröfinni hans. 
En þú þarft ekki að geta mín“. 

Þetta var í síðasta sinni, sem eg sá hana, og í síðasta 
sinni, sem eg kom í grafreitinn í Chaswood-dal. 


Nú er Mabel dáin. Það eru tvö ár síðan. Hún gift- 
ist aldrei; og fólkið sagði að hún væri ,,undarleg“. En 
þeir voru svo fáir, sem vissu, að á hjarta hennarlá þungur 
harmur, sem hún var alt af að hlúa að og vildi ekki 
gleyma. — Það er enginn steinn á gröfinni hennar, en 
marmarahellan sézt enn á leiði íslendingsins. Hver hann 
hefir verið, veit eg ekki. En hitt veit eg, að enginn 
hefir átt tryggari vin en hann, þar sem hún Mabel 
Mclsaac var. 



5 2 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


SAFN 

TIL 

LANDNÁMSSÖGU ÍSLENDINGA f VESTURHEIMI. 


Saga íslenzku nýlendunnar 
í bænum Winnipeg. 

Eftir sIra Fridrik J. Bergmann. 


39. Hin fyrstu kirkjuþing. 

Hér að framan (sbr. 29. og 30. kafla) hefir nokkur 
grein verið fyrir því gjör, hvernig kirkjuleg starfsemi 
hófst með íslendingum í Winnipeg. Frá komu síra Jóns 
Bjarnasonar frá íslandi til þess að gjörast andlegur leið- 
togi lúterskra kirkjumála, hefir þegar greint verið og frá 
því, hvernig hann hóf prestlega starfsemi sína hér. Vilj- 
um vér nú halda frásögu þeirri áfram. 

Þegar hér er komið sögunni, verður að hafa hugfast, 
að nú höfðu íslendingar tekið sér bólfestu á fimm aðal- 
stöðvum hér í Vesturheimi: í Nýja íslandi, í Winnipeg, í 
Minnesota, í N.-Dakota og Argyle, og voru þeir býsna 
fjölmennir á öllum þessum stöðum. í byrjun ársins 1886 
eru hér að eins tveir prestar íslenzkir, síra Jón Bjarnason 
í Winnipeg og síra Hans Thorgrímsen í Norður-Dakota. 
í Nýja íslandi, Argyle og Minnesota voru menn prests- 
lausir, en á öllum þessum stöðum munu þó verið hafa 



ALMANAK lgo6. 


53 


söfnuðir, því öllum var þegar um það hugað að halda 
kristindómi og' trúrækni við lýði. 

Skömmu eftir komu síra Jóns hing-að vestur mun það 
hafa borið í tal með þeim prestunum,síra Hans og honum, 
að söfnuðurnir íslenzku ættu að mynda allsherjar félags- 
skap með sér eða ganga í bandalag til að efla hver annan 
og styðja í viðhaldi kristindómsins. Kom þeim báðum 
saman um að gangast fyrir þessu. Síra Hans, sem fyrst- 
ur mun hafið hafa máls á þessu, bauð til fundar hjá sér að 
Mountain í Pembina County; var sá staður oftast um 
þetta leyti nefndur Vík með íslendingum. Var öllum ís- 
lenzkum söfnuðum boðið að senda þangað fulltrúa og 
komu þeir saman þar 23. jan. 1885. 

Á fund þenna sendi söfnuðurinn í Winnipeg þessa 
erindreka: Magnús Pálsson, Jón Björnsson, Árna Frið- 
riksson, Pál Sigurgeirsson Bárdal og Sigurð J. Jóhannes- 
son. En síra Jón Bjarnason mætti þar fyrir hönd safnað- 
arins í Argyle Sökum þess hve merkilegur fundur þessi 
mun ávalt þykja, setjum vér hér um leið nöfn hinna ann- 
arra fulltrúa, er þar komu saman. Fyrir hönd íslend- 
inga í Nýja íslandi var þar Friðjón Friðriksson. Fyrir 
söfnuð við LittleSaltí grendvið Grafton í Norður-Dakota, 
Ólafur Guðmundsson. Fy r rir Tungársöfnuð, Þorsteinn 
Jóhannesson, Björn Árnason, Björn Skagfjörð og Pálmi 
Hjálmarsson; fyrir Pembinasöfnuð, Sigurður Mýrdal, 
Stefán Eyjólfsson og Jón Jónsson; fyrir Garðarsöfnuð 
Eiríkur H. Bergmann, Jón Bergmann, Sigfús Bergmann, 
Hallgrímur Gíslason og Jósef Sigvaldason (Walter); fyrir 
Parksöfnuð Jón Thordarson, Jakob Líndal, Ásgeir Helga- 
son, Jónas Hall og Kristinn Kristinnsson; fynir Víkursöfn- 
uð síra Hans Thorgrímsen, Haraldur Thorláksson, Frið- 
björn Björnsson, Halldór Reykjalín og Jón G. Pálmason. 
—Þeir, sem þektu landnámsmennina íslenzku vestan hafs 


5 



54 


ÓLAFUK s. thokgeirsson: 


um þetta leyti, mundu allir kannast við, að hér var mann- 
val mikið og frítt saman komið. 

Á fundi þessum komu menn sér saman um að mynda 
íslenzkt kirkjufélag - , er heita skyldi: Hið evangeliska 
lúterska kirkjufélag' íslendinga í Vesturheimi. 
Voru þar samþykt lög fyrir félagið, er síðan skyldu borin 
upp til samþykta í söfnuðunum. Samkvæmt lögum þess- 
um var tilgangur félagsins sá, ,,að styðja að eining og 
samvinnu kristinna safnaða af hinni íslenzku þjóð í heims- 
álfu þessari, og yfir höfuð efla kristilegt trúarlíf hvarvetna 
þar sem þaS nær til“. Fyrir trúarjátning þess er gjörð 
sú grein, aS þaS trúi því,að ,,heilög ritning — það er: hin- 
ar kanonisku bækur gamla og nýja testamentisins, — sé 
guðs opinberaða orS, og hin eina sanna og áreiðanlega 
regla fyrir trú manna, kenning og líferni. “ — Það kallar 
sig lúterskt ,,af því það skilur grundvallarlærdóma guðs 
orðs samkvæmt því, sem kent er í hinum minni fræðum 
Lúters og skoðar þau því sem trúarjátning sína, en líka 
sérstaklega af því aS það skoðar lærdóminn um réttlæting 
af trúnni á Jesúm Krist (Róm. 3. og 4. kap.), sem Lúter 
og samverkamenn hans lögðu aðaláherzluna á í baráttu 
sinni fyrir viðreisn kirkjunnar,sem grundvallar atriði krist- 
indómsins. 

„Játningarrit lútersku kirkjunnar hefir félagið í heiðri 
sem mikilsverða vitnisburði um það, hvernig lærifeður 
þeirrar kirkjudeildar, sem hin íslenzka þjóð hefir staðið í 
um 300 ár, hafa skilið og kent lærdóma heilagrar ritning- 
ar og varist villukenningum. En það setur þó ekkert af 
þessum ritum jafnhliða heilagri ritning, sem öll kristin- 
dómskenning verður eftir að dæmast“. 

Um alt þetta kom fulltrúum safnaðanna að mestu 
leyti saman. Samt sem áður var eitt atriði í sambandi 
við grundvallarlögin, sem ætlaði að verða að ásteytingar- 



ALMANAK 1906. 


55 


steini, en þaS var, hvort hæfilegt væri aS konur hefSu 
jafnréttl við karlmenn í safnaSar og kirkjufélágsmálum, 
eSa meS öSrum orSum, hvort kjósa mætti konur á kirkju- 
þing'. Síra Hans og fulltrúarnir frá VíkursöfnuSi héldu 
því fastlega fram, að þetta væri gagnstætt kenning Páls 
postula. En aftur var því haldiS fram af ýmsum norSan- 
mönnum, aS kristnir menn mundu frjálsar hendur hafa í 
þeim efnum. UrSu þeir nokkuS fleiri, sem þá stefnuna 
aShyltust, og greiddu 18 atkvæði meS þeirri grein, er aS 
þessu laut, en 8 á móti; tveir greiddu ekki atkvæSi og 
einn var ekki á fundi. 

Svo var ákveSlS, aS þegar grundvallarlög þessi hefSu 
rædd veriS í söfnuSunum, skyldu fnlltrúarnir skýra síra 
Jóni Bjarnasyni frá úrslitum, og var honum á hendur fal- 
ið aS kalla saman fulltrúa frá öllum þeim söfnuSum, er 
samþykt hefðu grundvallarlög félagsins til hins fyrsta 
ársfundar þess, er haldast skyldi í Winnipeg. 

FundarboSiS er dagsett 24. apríl 1885 og birt í 49. 
tölubl. Leifs 2. árg. Skyldi fyrsti ársfundur kirkjufélags- 
ins haldinn í Winnipeg 24. júní og næstu daga og er 
skoraS á þá söfnuSi, er enn ekki hafi gengið inn í félagið, 
að gjöra það hið bráðasta. 

Samkvæmt fundarboði þessu komu fulltrúar saman í 
húsi hins íslenzka Framfarafélags á Jónsmessu—afmælis- 
dag Jóhannesar skírara. Stóð það hús eins og kunnugt er 
á Jemima stræti eins og þá var kallaS, en nú Elgin avenue. 
Var þar auk fulltrúanna allmargt fólk saman komið. Áð- 
ur fundur var settur, var guðsþjónusta haldin. Við þá 
guðsþjónustu prédikaði síra Jón Bjarnason og hafSi fyrir 
texta Lúk. 1, 5—17 og 57—80. Er sú ræða prentuð í 
Leifi 3. júlí 1885 (III, 7). Hvað mun þessi sveinn verSa? 
spurðu menn við fæðing Jóhannesar. Hvað mun úr 



56 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


þessum nýfædda kirkjuleg-a félagsskap verða, spyrja menn 
nú. Það var efni ræðunnar. 

,,Hvar stendur þjóðflokkur vor hér í landinu í and- 
legm tilliti að einum mannsaldri liðnum? Ef heill hópur 
manna af vorri þjóð verður þá orðinn guðlaus, ef íslend- 
íngar hundruðum eða jafnvel þúsundum saman verða þá 
staddir hér sundurtættir, í andlegri og'líkamlegri dreifing, 
eftir að lýður sá, sem nú er fullorðinn, erhniginn til mold- 
ar, kristindómslausir, trúarlausir, guðlausir, endurlausn- 
aralausir í heiminum, í hinu jarðneska útlegðarlandi, til 
hvers hefði þá verið fyrir almenning að hafa flutt heiman 
af Islandi? Væri þá ekki betra, að allir hefðu setið kyrrir 
í hinni örðugu baráttu við harðindin og við hið ófullkomna 
atvinnu- stjórnar- og kirkjulega frelsi heima og aldrei 
litið þetta auðuga frelsis og framfaraland? 

,,Vér vitum, að þessi nýmyndaði kirkjufélagsskapur 
vor hlýtur að mæta óteljandi mótspyrnum: Fátækt al- 
mennings, fámennið í söfnuðum vorum, fámenni þjóðar 
vorrar yfir höfuð, sundurlyndisandinn og flokkadráttartil- 
hneigingin, heimskan og hleypidómarnir, sjálfræðisandinn 
og sérgæðingsskapurinn, en um fram alt skortur á áhuga 
um sín sáluhjálparmál, eru sker, sem frjálsri og nýmynd- 
aðri kirkju hlýtur að verða mjög hætt við að stranda á. 
Utanaðkomandi hættur eru margar og miklar, en hættur 
þær, sem upp munu koma í voru eigin skauti, eru enn þá 
fleiri. 

En ef kirkjufélag vort, sem líklega er minst allra 
kirkjufélaga, sem enn hafa stofnuð verið í þessu landi, eða, 
jafnvel í heiminum, vill feta í fótspor Jóhannesar skírara, 
þá vitum vér, að þó það vissulega verði lítið í heimsins 
augum, þá getur það orðið mikið í guðs augum, og að 
drottinn muni halda yíir þvíhendi sinni,og þá erossnóg. “ 

Þessir smákaflar úr ræðunni, þó sundurlausir séu, 



ALMANAK 1906. 


57 


gefa nokkurn veg'inn glögga hugmynd um, hvað menn 
voru um að hugsa í sambandi við myndun kirkjufélagsins. 

Að endaðri guðsþjónustu var fundur settur og frá 
því skýrt af forseta, að 12 söfnuðir hefðu þegar samþykt 
kirkjufélagslög þau, er samþykt höfðu verið á fundinum 
á Mountain 23. til 25. jan., og hefðu þessir söfnuðir allir 
sent fulltrúa. Nöfn safnaðanna og fulltrúanna eru þessi: 

1. Winnipeg-söfnuður; fulltrúar: Magnús Pálsson, Páll 
S. Bardal, Baldvin L. Baldvinsson, Árni Friðriksson. 

2. Fríkirkjusöfnuður; fulltrúar: Björn Jónsson, Friðrik 
Jónsson. 

3. Syðri Víðirnessöfnuður; fulltrúi: Kristján Kjærnested. 

4. Nyrðri Víðirnessöfnuður; fulltrúi: Jónas Stefánsson. 

5. Árnessöfnuður; fulltrúi: Gísli Jónsson. 

6. Breiðuvíkursöfnuður; fulltrúi: Friðjón Friðriksson. 

7. Bræðrasöfnuður; fulltrúi: Benedikt Pétursson. 

8. Parksöfnuður; fulltrúar: Stefán Guðmundsson, Jónas 
Hall. 

9. Tungársöfnuður; fulltrúar: Guðmundur Björnsson, 
Þorsteinn Jóhannessón. 

10. Austur-Sandhæðasöfnuður; fulltrúi: Gísli Jónsson. 

11. Pembinasöfnuður; fulltrúi: Sigurður Mýrdal. 

12. Little Salt söfnuður; fulltrúi: Ólafur Guðmundsson. 
Auk þess höfðu mætt fyrir Garðarsöfnuð þeir Eiríkur 

H. Bergmann og Friðrik J. Bergmann og fyrir Víkursöfn- 
uð þeir síra Hans B. Thorgrímsen, Sigurður Jósúa Björns- 
son og Þorlákur G. Jónsson. Hafði hvorugur sá söfnuð- 
ur enn gengið inn í kirkjufélagið. Einnig var þar stadd- 
ur Björn Pétursson, án þess að vera erindreki nokkurs 
safnaðar. Öllum þessum mönnum var málfrelsi gefið á 
fundinum. 

Fundarstjóri var kosinn Björn Jónsson frá Argyle. 



5 « 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


Mál, sem rædd voru á þessu fyrsta kirkjuþingi, voru 
þessi: 

1. Sameining- hinna íslenzku safnaða í eitt kirkjufé- 
lag og endurskoSan grundvallarlaganna. 

2. Myndun stjórnarnefndar fyrir kirkjufélagið. 

3. Stofnan sunnudag’sskóla í söfnuSunum. 

4. Utgáfa kirkjufélagsblaðs. 

5. Kaup á guSsorðabókum. 

6. Prestsmál Nýja Islands. 

7. Reglur fyrir ferming' barna. 

8. Helgidagahald. 

9. Kirkjuagi. 

I málinu um inngöngu safnaðanna í kirkjufélagiS var 
samþykt, aS láta alls ekkert standa í grundvallarlögunum 
um kjörgengi eSa atkvæSisrétt kvenna. GjörSu þeir, sem 
þar höfSu mest í móti staöið, sig ánæg'ða með það, þó 
reyndar mætti túlka ákvæði laganna í þessu efni á báða 
bóga, þar sem þetta var hvergi boðið eða bannað. Var 
þá gengið út frá því sem sjálfsögðu að þeir tveir söfnuðir, 
er enn ekki höfðu samþykt inngöngu í kirkjufélagið, 
mundu vinda að því bráðan bug, enda varð sú raun á. 

Grundvallarlögunum var breytt í það horf, að þrjá 
embættismenn skyldi kjósa og varamenn fyrir hvern þeirra 
og skyldu þeir nefnast formaður og varaformaður, skrif- 
ari og varaskrifari, féhirðir og varaféhirSir. TalaS var 
um að kjósa framkvæmdarnefnd, en ekkert varð af því og 
var svo til ætlast, að embættismenn félagsins hefðu nauð- 
sjmlegar framkvæmdir á hendi. 

I sunnudagsskólamálinu var sú samþykt gjörð að 
kjósa þriggja manna nefnd því til stuðnings, að sunnu- 
dagsskólar kæmust á í kirkjufélaginu. Líka var fulltrú- 
unum á hendur falið að gangast fyrir því, hver í sínum 
söfnuSi, að sunnudagsskólar komist á fót. 



ALMANAK 1906. 


59 


En þýðing'armesta samþyktin, er gjörð var á þingi 
þessu, var ákvörðun um að gjöra tilraun til að stofna 
kirkjulegt tímarit. Kirkjan íslenzka átti þá alls ekkert 
málgagn, eins og kunnugt er, og var þess þeim mun 
meiri þörf. Skyldi fyrst gefa út sýnishorn af blaði þessu; 
átti blaðið að verða að stærð ein örk innheft í 8 blaða broti, 
er út kæmi á mánuði hverjum. Þegar búið væri að gefa 
út sýnishhorn þetta, skyldi áskrifendum safnað. 

Hin önnur mál, er á dagskrá voru, urðu að bíða 
næsta þings. Embættismenn voru þessir kosnir: síra 
Jón Bjarnason formaður, Friðjón Friðriksson skrifari 
og Árni Friðriksson féhirðir. 

Þetta fyrsta ársþing kirkjufélagsins stóð yfir frá 24. 
til 27. júní, eða í fjóra daga. Hafði það farið vel fram 
og friðsamlega og Winnipeg-söfnuður tekið við gestunum 
með opnum örmum og sýnt þeim þá gestrisni og kristi- 
legu mannúð, sem ávalt hefir síðan komið fram í sambandi 
við kirkjuþingin, hvar sem þau hafa haldin verið. Enda 
hafa þau átt drjúgan þátt í að draga dreifða hugi manna 
og skoðanir saman og binda menn böndum vináttu og 
bróðurkærleika. Menn fundu til þess þegar á þessu 
fyrsta kirkjuþingi og hafa ávalt fundið til þess síðan. 

40. Einar Hjörleifsson. 

Nokkuru fyrir jól veturinn 1885 kom Einar Hjörleifs- 
son til Winnipeg. Hafði hann dvalið nokkura mánuði 
suður í Minneapolis, hjá skáldinu norska Kristófer Janson, 
sem þá var þar búsettur. Hann var þá giftur danskri 
konu og settust þau hjónin hér að. 

Ekki hafði hann dvalið hér lengi áður mönnum varð 
ljóst, að koma hans hingað var gróði stórmikill fyrir and- 
legt líf Vestur-íslendinga. Hann tók þegar íjörugan þátt 
og áhrifamikinn í samkvæmislífi íslendinga í Winnipeg og 



6o 


ÓI-APUR s. thorgeirsson: 


var óþreytandi í því að benda mönnum áótal marga galla, 
sem hann sá á lífi þeirra og hugsunarhætti. Vildi það þá 
oft verða, að menn voru honum næsta ósamdóma og þóttu 
orð hans hörð og‘ óbilgjörn. Um þessar mundir var 
þroskaleysið svo mikið, að menn tóku sér allar aðfinning- 
ar nærri eins og börn. Enda var það ekki að furða, því 
íslenzk alþýða var öllu slíku næsta óvön, þegar sú alda 
hófst með veruleika stefnunni í skáldskapnum. 

Skömmu eftir komu sína flutti hann fyrirlestur um 
íslenzku skáldin í húsi Framfarafélagsins. Fremur hafði 
hafði hann verið illa sóttur. en svo var gengist fyrir því, 
að hann yrði haldinn aftur og voru þá miklu fleiri, sem á 
hann hlýddu. Margir gjörðu góðan róm að máli hans, en 
ótal öðrum þótti gagnrýni hans alveg óþolandi, þar sem 
gömul þjóðskáld áttu í hlut, sem fyrir löngu væru búin að 
öðlast viðurkenningu þjóðarinnar. Menn höfðu ekki átt 
slíku að venjast og voru því sem steini lostnir af þessari 
ofdirfsku. En þetta kendi mönnum að hugsa með dóm- 
greind miklu meiri en áður og gleypa ekki við öllu eins og 
einhverju goðasvari, þótt það kæmi frá einhverjum máls- 
metandi manni. 

Marga aðra fyrirlestra flutti hann síðar um ýms efni 
og var stöðugur ræðumaður á skemtisamkomum, sem 
þá voru næsta tíðar. Kendi hann mönnum fljótt að 
vanda betur til þess, sem haft væri á boðstólum við slík 
tækifæri en áður var títt. Enda vandaði hann sjálfur 
flestum mönnum betur til þess erindis, er hann flutti í 
hvert skifti, og talaði aldrei svo opinberlega að ekki væri 
bæði yndi og ávinningur á hann að hlýða. Hann var 
maður prýðilega máli farinn og snillingur í að lesa upp 
eftir aðra til skemtunar og fróðleiks. Stundum las hann 
líka upp sögur eftir sjálfan sig, svo sem sögu þá, er hann 
nefndi „Félagsskapurinn í Þorbrandsstaðahreppi“, þar 



ALMANAK 1906. 6l 

sem skorti á félag’slyndi með íslendingum bæði austan 
hafs og vestan er heppilega lýst. Þjóðernistilfinninguna 
leitaðist hann þegar við að örfa af öllum mætti, enda 
veitti ekki af því. íslenzkan og hið sérkennilega í 
þjóðerni voru hefir sjaldan verið hér í lægra gildi en þá. 
Menn breyttu nöfnum sínum hrönnum saman, svo þau 
voru lítt þekkjanleg, og það var eins og allur fjöldinn vildi 
breiða sem bezt ofan á íslendinginn. 

41. Skemtanir. 

Þar sem jafn-margt fólk er saman komið og hér var 
af íslendingum, verða menn auðvitað að skemta sér með 
einhverju móti við og við. Lengi framan af voru það 
dansarnir, sem einkum höfðu aðdráttarafl f} r rir unga fólk- 
ið, og naumast var unt að hafa svo nokkura almenna 
skemtisamkomu, að ekki væri þar dans um leið. En eftir 
því sem fram liðu stundir urðu þeir fleiri og fleiri, einkum 
með eldra fólki, sem sterkan ýmugust höffiu á þessum 
látlausu dönsum, þóttu þeir lítið bæta siðferði fólksins og 
ekki gefa því neitt um að hugsa. Það bætti líka ekki um, 
að um þetta leyti voru húsakynni manna þröng, en á eng- 
um stórhýsum völ, svo oft var dansað af mörgu fólki í 
litlum herbergjum og loftillum og gat það oft haft eins og 
nærri má geta skaðleg áhrif á heilsu manna. Tilfinningin 
fyrir brýnni nauðsyn til að sjá fólki fyrir heilnæmari 
skemtan en dansinum fór nú stöðugt vaxandi, enda var 
að henni blásið af kappi af öllum alvarleg'um mönnum, er 
létu sér ant um siðferðislega heill og velferð landa sinna. 

Við og við var meðal annars farið að stofna til leikja. 
I stórblaði bæjarins ,,Free Press“ var þess getið 29. jan. 
1904 að fyrir tuttugu árum hefði íslenzkur leikflokkur 
leikið Útilegumennina á leikhúsi bæjarins. Er það 
nokkurn veginn eini viðburðurinn úr lífi íslendinga hér í 

6 



Ö2 


ÓI.AFUK s. thorgeiksson: 


bæ, sem vert hefir þótt að geta opinberlega í innlendu 
blaði frá þessum árum, og hefir verið skoðað sem býsna 
nýstárlegt tiltæki af þeirra hálfu. Fyrir þessu hafði Jón 
A. Blöndal .gengist og þótti takast býsna vel. Enda 
var þetta ekki látið niður falla, en til þess tekið .með nýju 
fjöri nú þegar Einar Hjörleifsson var í hópinn kominn. 
Enda hafði hann öllum betur vit á þess konar og lag á að 
segja til og beina smekkvísi manna í heppilegt horf. 

Veturinn 1886 gekst hann fyrir því með öðrum, að 
leikritið Hermannaglettur eftir danska skáldið Host- 
RUP yrði leikið hér. Var það leikið nokkurum sinnum í 
febrúarmánuði og þótti ágæt skemtun og betur takast að 
leika en nokkuru sinni áður. Lék Einar Hjörleifsson þar 
sjálfur og ýmsir aðrir, sem góður rómur var gjörður að. 
Fleiri leikir voru æfðir og leiknir um veturinn, svo sem 
Jeppe á Fjaili eftir Holberg, og Heimspekingarn- 
ir. Voru leikir þessir sérleg'a vel sóttir og þóttu bera 
langt af þeim skemtunum, er menn áður höfðu átt kost á 
að veita sér. 

í marzmánuði komu þau fjögur félög með íslending- 
um, sem einna mest kvað að, sér saman um að halda 
skemtisamkomu til arðs fyrir sjúkrahús bæjarins, sem þá 
var styrkt með almennum fjársamskotum, eins og á sér 
stað fram á þénna dag, og mikið gott átti af íslendingum 
skilið, því þar nutu þeir skjóls og hælis, þegar heilsan bil- 
aði, sem æði-oft vildi verða. Félögin, er fyrir samkom- 
unni stóðu, voru þessi: Framfarafélagið, Kvenfél agið, 
Söngfélagið og Bindindisfélagið. Tókst samkoma þessi 
betur en líkar samkomur höfðu áður tekist; húsrúm var 
að sönnu lítið fyrir fólk svo margt, en af því skemtanin 
var hin bezta, sat fólkið kyrt og rólegt, þó heitt væri og 
þröngt. Arðurinn af samkomu þessari varð $io3 0gþótti 
það mikil upphæð. Það sást á þessu og ýmsu öðru, að 



ALMANAR 1906. 


63 


íslenzka mannfélagið í borg'inni var fremur að færast í 
aukana. 

Söngfélagið, sem hér er nefnt að ofan, kallaði sig' 
Gígju. Það hélt fyrstu opinberu samkomu sína laugar- 
daginn 1. maí í húsi Framfarafélagsins og hafði vandað 
til hennar eftir beztu föngum. Sungu þeir þar báðir Ein- 
ar Sæmundsson og Níels M. Lambertsen, læknir, sem þá 
var hingað kominn. Einar Hjörleifsson talaði þar um við- 
hald þjóðernis vors, Níels Lambertsen um áhrif vínsins á 
líkama mannsins, en Einar Sæmundsson las upp kafla af 
fyrirlestri sínum um heimilislífið á Islandi. Þeir Jón Blön- 
dal og Erlendur Gíslason léku þar ofurlítið leikrit eða 
samtal, sem kallað var: Sambiðlarnir á ,,Mivartshótell- 
inu“ og þýtt hafði verið úr ensku. Sigurður Jóhannesson 
flutti frumsamið kvæði, seni síðan var sungið af söng- 
flokknum. 

Frá skemtunum þessum höfum vér sagt, af því al- 
þýðuskemtanir eru ein hin bezta skuggsjá og sannasta 
þeirrar siðmenningar, sem fólkið hefir náð. Þar kemur 
það fram, sem um er verið að hugsa, hve skamt sem menn 
kunna vera á leið komnir. 

42. Sameiningin. 

Eins og frá hefir verið sagt, var það ákveðið á kirkju- 
þingi, að gefa skyldi út sýnishorn af kirkjulegu tímariti 
eins snemma og kostur væri á, safna síðan áskrifendum 
að riti þessu og láta það svo út koma, eina örk á mánuðí 
hverjum. Skyldi síra Jón Bjarnason hafa ritstjórn þess á 
hendi og átti það að skoðast sem málgagn kirkjufélags- 
ins. Sýnishorn af blaðinu kom út í desember 1885 og 
var heita látið Sameiningin. Átti nafnið að tákna þá 
eining, sem ríkja þyrfti með öllum söfnuðum kirkjufélags- 
ins og um leið, að í kirkjulegu tilliti ættu allir að verða 




6 4 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


eitt. Áskrifendum býsna mörgum var safnað um veturinn 
og gekk það vonum greiðlegar. Efnið í þessu sýnishorni 
blaðsins var þetta: Hvers vegna að stofna kirkjublað?— 
Kristindómurinn opinberan frá g'uði (þýtt).— Hvernig á 
að haga sunnudagsskólanum.—Endurskoðaða biblíu-út- 
leggingin enska. —.„Kenning hinna tólf postula“.— 
Kikjuleg'ar nýjungar á íslandi.—Hvað söfnuðum vorum 
hér vestra líður.—Lúterska kirkjan í Ameríku.—í útgáfu- 
nefndinni voru: Baldvin L. Baldvinsson, Jón Bjarnason, 
Friðjón Friðriksson og til vara Páll S. Bardal. 

Fyrsta tölublað ritsins kom ekki út fyrri en í marz- 
mánuði 1886. Það var sérlega vandað að öllum frágangi, 
með fögru letri spánnýju á ágætum pappír. Sáu menn 
þá að hægt var, að láta frágang vera vandaðan á íslenzk- 
um bókum og blöðum er hér væri gefið út og urðu því 
næsta fegnir, því hér var jafn-vel vandað til alls, efnisins, 
málsins og ytra útlits, alt í lagi miklu betra en áður 
hafði átt sér stað um það, er hér hafði prentað verið. 

Um þessar mundir átti íslenzka kirkjan á fósturjörð 
vorri alls ekkert málgagn, svo naumast lét nokkur rödd 
tíl sín heyra um kirkjuleg efni. Trúarlífið virtist sofa 
svefni allþung'um og ekki varð eiginlega nokkurs áhuga 
hjá neinum vart til að vekja af þeim svefni. Þá hefur 
, ,Sameiningin“ göngu sína hér vestan hafs og nefnir sig: 
Mánaðarrit til stuðnings kirkju og kristindómi íslendinga, 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vesturheimi. 
Fáum vér ekki betur skilið, en það muni ávalt viðurkent 
verða, að þetta ætlunarverk sitt hafi hún leyst ótrauðlega 
af hendi og góðan hlut átt að þeirri vakning til öflugra 
áhuga í kirkjulegum efnum, sem vart hefir orðið á fóstur- 
jörðu vorri á síðari tímum. Það leið ekki á löngu áður 
annað kirkjumálarit með líku sniði reis upp á íslandi, þar 
sem Kirkjublaðið var, sem út kom í júlí 1891, og er 



ALMANAK 1906. 


65 


óvíst það hefSi svo snemma orðið, ef Sameining-in hefði 
ekki verið búin að vekja hugfi manna í þeim efnum. Enda 
var það af flestum viðurkent lengfi framan af, að málsstað- 
ur kristindómsins væri þar fluttur af meira áhuga ogf fylgi 
en ætti sér stað með íslending-um í nokkurum efnum ella. 
Hún var fyrst um nokkur ár eins og rödd, hrópandi í eyði- 
mörk. En þeir voru ekki svo fáir sem heyrðu þá rödd 
og gengu á hljóðið. 


43. „Leifur" hættir. 

Skömmu eftir að ,,Sameiningin“ fór út að koma og 
lcggja sinn skerf til andlegrar auðlegðar Vestur-íslend- 
inga, hætti ,,Leifur“, sem nú var orðinn þriggja áragam- 
all að koma út, þótt ekki stæði það að öðru leyti í neinu 
sambandi hvað við annað. Fjórða júní 1886 kom út 52. 
tölublað þriðja árgangs. Þar gjörir Helgi Jónsson þá 
yfirlýsing, að hann kunni að verða til þess neyddur að 
fresta útkomu 4. árgangs um nokkurn tíma, en gefur 
jafnframt í skyn, að hann hafi í hyggju að halda útgáfu 
blaðsins áfram. Samt eru fremur litlar líkur til, að hann 
hafi séð sér það fært, því þegar haustinu áður hafði hann 
flutt sig búferlum einar 200 mílur norðvestur í land og 
hafði frá þeim tíma eðlilega mjög lítið getað sint blaðinu. 
Enda var efnahagur hans nú fremur þröngur orðinn og 
allmikið ógoldið af andvirði blaðsins, eins og oft hefir vilj- 
að við brenna um íslenzk blöð. 

Að hkindum hefir aldrei neitt blað út komið nokkurs 
staðar a bygðu bóli, sem af meiri vanefnum hafi gjört ver- 
ið en ,,Leifur“. Það má með sanni um hann segja, að 
hann var fremur af vilja en mætti. Áhöldin eins léleg og 
frekast matti. Engum manni til að dreifa, sem nokkurn 
tíma hafði með stíl eður prentsvertu farið. Ritstjórinn 
sjálfur svo lítið pennafær, að hann varð-að láta aðra rita 



66 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


upp aftur hvert orö, er hann setti í blaðið. En til þess 
hafði hann ekki völ á nokkurum, sem eigfinleg'a tilsög-n 
hafði fengið. Sá, sem allra fyrst hjálpaði honum við að 
rita í blaðið var Stefán nokkur Pálsson frá Reykjavík, sem 
hér var um þær mundir, en síðan fluttist til Chicago og 
nú mun eiga heima í Minneapolis. Síðar fekk hann sér 
til aðstoðar ungan mann, sem meiri sjálfsmentunar hafði 
aflað sér en flestir aðrir íslendingar á hans reki, er hér 
voru: Eggert Jóhannsson, og mun hans síðar frekar getið. 
Hann fór að vinna hjá Helga heitnum Jónssyni haustið 
1883. Átti hann eiginlega mestan hlut að blaðinu, því 
hann ritaði allar fréttir og alt annað sem í blaðið fór, 
nema ritstjórnargreinar. Þeim vildi ritstjórinn sjálfur al- 
gjörlega ráða, en lét Eggert jafnan rita þær upp aftur, til 
að lagfæra ritvillur og annað smávegis. Prentarinn, Jón 
V. Dalmann, varð að læra alt, sem til iðnarinnar heyrði, 
öldungis af sjálfum sér, og var naumast við því að búast, 
að betur tækist, með þeim áhöldum, sem honum voru í 
hendur fengin. 

Þó mun peningahlið fyrirtækisins vera einna merki- 
legust. Það leið víst ekki á löngu áður Helgi heitinn 
Jónsson gengi úr skugga um, að hann mundi aldrei ann- 
að hafa fjárhagslega upp úr fyrirtækinu en helberan skað- 
ann. En þegar fjörkippurinn í viðskiftalífi bæjarins alt í 
einu datt niður og alt stóð fast, varð efnahagur hans þeg- 
ar býsna þröngur, þótt áður sýndist hann allgóður. Hann 
mátti því sannarlega ekki við því, að verða fyrir neinum 
halla af blaðfyrirtæki sínu. En hvað um það. Hann 
hélt einbeittur áfram, þótt hér um bil allir aðrir mundu 
hafa gefist upp í hans sporum. Og hið sama var að segja 
um þá, sem með honum unnu að blaðinu: Eggert 

Jóhannsson og Jón V. Dalmann. Hvorugur þeirra mun 
annað hafa haft upp úr vinnu sinni en allra bráðustu lífs- 



67 


ALMANAK 1906. 


nauðsynjar. Húsbónda sinn umliðu þeir um kaúp sitt og 
urðu svo að síðustu að gefa það upp. Meiri sjálfsafneit- 
un er naumast unt á að benda í sambandi viÖ íslenzka 
blaðamensku. Löngun þessara manna til þess að sjá 
Vestur-íslending'um fyrir dagblaði var svona sterk. Enda 
var bún hið eina, sem hélt blaðinu við og bar það á herð- 
um sér. Skyldi þess ávalt minst, þegar talað er um þessa 
fyrstu ófullkomnu tilraun til að halda út íslenzku viku- 
blaði hér í Winnipeg. 

44. Heimskringla byrjar. 

Síðasta blað Leifs er dagsett 4. júní 1886. Löngu 
áður voru hreyfingar allsterkar með mönnum hér í áttina 
til þess að stofna nýtt blað. Einkum munu það tveir 
menn, sem meira hafa um það hugsað en aðrir, en það 
voru þeir Frímann B. Anderson og Einar Hjörleifsson. 
Til þess má líka nefna þriðja manninn, Eggert Jóhanns- 
son, sem svo lengi hafði lagt krafta sína í sölurnar fyrir 
Leif, en jafnframt eðlilega þráð að verða einhvern tíma 
við blað riðinn, er betur væri úr garði gjört. 

Eins og við var að búast var fjárskortur eiginlega 
eini þröskuldurinn, eins og oftast vill verða, þegar talað 
er um' ný fyrirtæki með íslendingum. Alla langaði til 
þess að nýju blaðfyrirtæki og fullkomnara yrði hleypt af 
hlunnum. En enginn hafði fé aflögu fram að leggja og 
nú könnuðust menn betur við en áður, að slíkt er ekki af 
vanefnum gjört, ef með lagi á að vera. 

Um þessar mundir var Frímann Anderson svo hepp- 
inn að fá nokkurt fé í hendur frá Kanada-stjórn fyrir að 
þýða bækiing einn, er út átti að koma á ýmsum tungu- 
málum og hafa meðferðis ýmsar upplýsingar um ónum- 
in lönd fyrir væntanlega innflytjendur. Var honum gold- 
ið töluvert af því fé, er hann átti að fá fyrir starf þetta 



68 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


fyrirfram, til þess hann g-æti þegar tekið til starfa og feng- 
ið sér nauðsynlegfa hjálp. Að líkindum mun þetta hafa 
verið hið fyrsta fé, sem hamingjan hafði honum í hendur 
fengið, svo að nokkuru næmi, en hann maður bláfátækur, 
alveg nýlega búinn að enda við skólanám sitt. Mundi þá 
margur í hans sporum hugsað sér að nota það algjörlega 
í eigin þarfir og láta það verða undirstöðu annars gróða. 

En hann hugsaði meira um blaðfyrirtækið, sem hann 
þá bar fyrir brjósti en eigin hagsmuni Hann varði nú fé 
þessu til að kaupa fyrir nýja stíla og byrja nýtt blað. 
Sjálfum mun honum hafa hugkvæmst nafnið, sem óefað 
er eitt hið smellnasta blaðanafn íslenzkt, sem til er: 
,,Heimskringla“, eftir hinu ódauðlega ritverki Snorra 
Sturlusonar, en um leið svarandi algjörlega eftir þýðing 
sinni til dagblaðsheitisins algenga ,,Globe“, sem frægt 
er orðið í blaðaheiminum enska. 

Fyrsta blað Heimskringlu kom út 9. sept. 1886. 
Var mönnum á því orðið mál, því mikið hafði verið um 
það rætt, og ekkert blað íslenzkt út komið síðan í júní að 
Leifur hætti. Enda var nú býsna myndarlega úr garði 
riðið, blaðið stórt eftir íslenzkum hætti, fimm dálkar á 
blaðsíðu hverri, letrið þétt og fallegt, efni vel skipað nið- 
ur og miklu fjölbreyttara og meiri bókmentakeimur að 
því, en menn höfðu áður átt að venjast hér fyrir vest- 
an. Eigandi þess og ábyrgðarmaður var Frímann B. 
Anderson. 

En ritstjórar voru ekki færri en þrír. Aðalritstjóri 
var eigandi blaðsins, Frímann Anderson, en meðritstjóra 
hafði hann tvo, þá Einar Hjörleifsson og Eggert Jóhanns- 
son. Skrifstofa blaðsins og prentsmiðja var 35 og 37 
King stræti, þar sem hin stóra múrsteinsbygging Gísla 
Ólafssonar, hveitikaupmanns, nú stendur. Sýnist það 
hafa spádómur verið um, að sá blettur ætti að verða íslend- 



ÁLMANÁK 1906; 69 


ings eign á ókomnum árum. En nú er fléstum það úr 
minni liðið, aðþarhafði Heimskringla fyrstubyggistöð sína. 

1 auglýsing sinni til almennings segja ritstjórarnir, 
að þeir ætlist til að blað þeirra verði helmingi stærra en 
nokkurt blað, sem hingað til hefir verið gefið út áíslenzku. 
Samt ætti verðið ekki að vera hærra en á Leifi, 2 doll. ár- 
gangurinn. Einkum og sérstaklega ætti það að vera fyr- 
ir íslendirga í Vesturheimi. Öll þau mál, er-þá varðar 
miklu, lofa þeir að láta sig miklu skifta, hvort sem eru 
stjórnmál, atvinnumál, mentamál eða önnur. ,,En þat 
með er alls eigi sagt, að vér viljum ganga fram hjá þeim 
málum, sem landa vora á íslandi varðar sérstaklega. 
Einkum viljum vér taka svo mikinn þátt, sem oss er 
mögulegt í stjórnmálum þeirra og bókmentamálum. Yfir 
höfuð vildum vér stuðla að því af fremsta megni, að meiri 
andleg samvinna gæti komist á með löndum heima og 
löndum hér. Auk þess mun blaðið hafa meðferðis alment 
skemtandi kafla, einkum góðan skáldskap í bundnu og 
óbundnu máli, frumritaðan og þýddan, sem jafnt ætti að 
geta verið fyrir alla íslendinga,hvar sem þeir eiga heima“. 

Blaðið átti að vera algjörlega óháð öllum hérlendum 
pólitiskum flokkum. ,,Það hefir fult frelsi til að taka í 
hvert mál á þann hátt, sem ritstjórinn álítur réttast og 
sanngjarnast. Það mun heldur ekki ganga neinum flokk- 
um á hönd. ‘‘ 

Um vesturflutninga, er þá sióðu sem hæst, var um 
þetta leyti eðlilega mjög mikið rætt. Gjöra því ritstjór- 
arnir svolátandi yfirlýsing um stefnu blaðsins í þeim efn- 
um: „Blaðið verður alls enginn agent fyrirVesturheims- 
ferðir, hvorki til Kanada né annarra ríkja Ameríku. Það 
talar um útflutninga af íslandi og innflutninga hingað í 
land eins og önnur mál, að eins eftir sannfæringu og 
beztu vitund ritstjórnarinnar, en engum innblæstri ann- 


7 



7 ° 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


arra manna. En hitt er ekki nema sjálfsagt, að það muni 
hafa vakandi auga á öllu því, sem opinberlega er sagt um 
hag og frámferði íslendinga hér og halda hlífiskildi fyrir 
þeim, ef þörf gjörist. “ 

Svo sem að sjálfsögðu er því um leið heitið, að blaðið 
verði eins alþýðlegt og vandað eins og frekast eru föng á. 
Er ritstjórnin hin vonbezta um, að fyrirtækinu verði yel 
tekið af öllum þorra manna, enda ættu þeir fáir að vera, 
sem ekki væri það í augum uppi, hvílík nauðsyn er á, að 
gott blað gæti komist á fót og þrifist. 

Þetta er nú hið helzta úr stefnuskrá blaðsins og má 
nærri geta að flestum hafi vel að henni getist. 

í fyrsta blaðinu var meðal annars kvæði eitt eftir 
Einar Hjörleifsson. Af því sem oss finst það muni lýsa 
þeim tilfinningum, er höfundurinn geymdi í brjósti, er 
hann gekk að ritstjórastörfunum, og af því vér vitum ekki 
til, að það sé annars staðar prentað, setjum vér það hér: 

Það er svo margt að. 

,,Það er svo margt hér, svo ótal margt að, 

Þó allmargt sé betra en fyrr var það, 
og margur sé maðurinn glaður, 
þá vantar oss mikið—ein ósköpin—enn, 
ef við eigum að verða göfugir menn, 
það sér þó hver sjáandi maður. 

,,Það er innibyrgt líf í okkar sál, 
og einskisverð okkar þrætumál, 
og óhreint loft, sem vér öndum, 
og hálfgildings visnun í hvers manns þrótt 
og hugmyndaríkið svo fátækt og ljótt 
og alt sem í einhverjum böndum. 

,,Hver festir á hönd þar sem frelsið er nóg? 



álmának 1906. 


Hver fyllir með eitri vorn dýrlega skógf? 
Hver bægir því burt, er vér þráum? 

Og hvers vegna’ er engin vor hugfsun stór 
fyrst hér er í kringf einn dýrðarsjór, 
ef sjálfir vér heyrum og sjáum? 

,,Er enginn, sem þekkir neinn óræktaf damm, 
sem átt hefði löngfu að skerast fram, 
og' skvett er í skólpi á daginn ? 

Hann safnar þar eitri, sem enginn sér; 
o g á eftir moll'unni lyftir það sér 
og breiðir sig út yfir bæinn. 

,,Og aumingja fólkið, það verður svo veikt 
og veit ekki hvað hefir sýki þá kveikt, 
sem þar í þorpinu gengur. 
í eitruðum kofunum um sig það býr, 
og útvegar Brama-lífs-elexir, 
og—eg segi ekki söguna lengur. 

,,Við bjuggum áður við ófrelsis-damm,— 
samt enn er ei búið að skera fram , 
og alt af eitrar hann bæinn—- 
og við fluttum í okkur út það blóö, 
sem eitrar lífið í vorri þjóð 
og byrgir út blessaðan daginn. 

,,Við sögðum oss komna frá kappaþjóð 
og konunga sögðumst við hafa blóð, 
oss færar því flestar leiðir; 
og við bárum makalaust hátt okkar hatt— 
og höfðum ei þrek til að tala satt, 
nema fullir og fjúkandi reiðir“. 



72 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


Ritstjórnar greinar í fyrsta blaðinu eru um þessi efni: 
Eiga Islendingar að gefa sig við hérlendri pólitík?— Verzl- 
unarmál.— Nýkomnar bækur. Auk þess byrjar saga 
Einars Hjörleifssonar, sú er fyr var getið: Félagskapur- 
inn í Þorbrandstaðahreppi, í þessu fyrsta blaði. Þess ut- 
an stendur þar margt smávegis og mikið af fréttum. 
Mátti því með sönnu segja, að alt útlit væri fyrir, eftir 
fyrsta blaðinu að dæmá, að hér hefðu Vestur-íslendingar 
eignast blað, sem líklegt væri til að standa öðrum blöðum 
íslenzkum á sporði og leggja sinn skerf til þroska íslenzkr- 
ar blaðamensku. Enda hafði það margar góðar hugvekj- 
ur til brunns að bera. 

Ekki varð samvinna ritstjóranna þriggja langæf. Að 
þrettán vekum liðnum fór Einar Hjörleifsson frá. Þeim 
gat ekki komið saman Frímanni Anderson og honum, og 
var þó Einar Hjörleifsson einn hinn ljúfasti maður í sam- 
vinnu, sem hægt er að óska sér. En hann lagði störf sín 
við blaðið þegjandi niður og hafði þó enga atvinnu aðra, 
er hann gæti haft von um. Aftur féll vel á með þeim 
Einari Hjörleifssyni og Eggerti Jóhannssyni og munu þeir 
ávalt bera einlæga virðingu hvor fyrir öðrum eftir þenna 
stutta samveru tíma. Þrettánda tölublað Heimskringlu, 
sem út kom 2. des. 1886, var síðasta blaðið, sem nafn 
Einars Hjörleifssonar stóð á. Frímann Anderson og Egg- 
ert Jóhannsson voru þá tveir eftir ogmun hinn síðarnefndi 
hafa að langmestu leyti í blaðið ritað. 

En fleiri óhöppum varð nú blaðið fyrir en þeim að 
missa Einar Hjörleifsson úr ritstjórninni. Viku síðar en 
hann fór, varð uppihald á útkomuþess. Frá g. des. 1886 
um haustið kom ekkert blað út þangað til 7. apríl um 
vorið 1887. Var orsökin til þess efnaskortur 

Frímann Anderson gjörir grein fyrir ástæðum blaðs- 
ins í 15. tölublaði. Segir hann þar, að útgjöld þess viku- 



ALMANAK 1906. 


73 


lega fyrir kaupgjald, prentun, húsaleigu og eldiviö hafi 
verið yfir 60 doll., en tekjur þess að jafnaði að eins 25 
doll. á viku, 10 fyrir auglýsingar og 15 frá áskrifendum. 
Hafi kostnaðurinn fyrir þær 14 vikur, er búið var að gefa 
blaðið út, numið 850 doll., en tekjurnar að eins 350 doll. 
Mismunurinn á tekjum og útgjöldum yfir þenna stutta 
tíma, hafi því numið 500 doll. og hafi því eigi árennilegt 
verið lengra að halda út í þær ófærur. Segist hann hafa 
reynt að losa rig úr skuldum þessum. Hafi hann nú selt 
blaðið þeim Eggerti Jóhannssyni, Jóni V. Dalmann, 
Þorsteini Péturssyni og Eyjólfi Eyjólfssyni. Þrír hinir 
fyrstu höfðu unnið við blaðið síðan það fór að koma út, en 
hinn síðastnefndi verið ötull stuðuingsmaður fyrirtækisins- 
Þessir menn mynduðu félag með sér og nefndu Prentfé- 
lag Heimskringlu. Skyldu þeir verða útgefendur 
blaðsins þangað til Frímann Anderson gæti borgað þeim 
og leyst prentsmiðjuna út aftur. Skrifstofa blaðsins var 
flutt að 16 James stræti. Enginn sérstakur ritstjóri var 
tilgreindur, en það var á allra vitorði, að Eggert Jóhanns- 
son gengdi þeim starfa. 

„Aðalverkin, sem fyrir liggja“, segir Frímann And- 
erson, þeg'ar hann kveður kaupendur blaðsins þessu sinni, 
,,er að greiða atvinnuvegina, stofna nýlendur og viðhalda 
mentastofnunum. Stefnan er áfram og upp á við. 
Allir verða að gjöra sitt til. Vér erum reiðubúnir til að 
gjöra vort bezta og vonum, að íslendingar láti ekki sitt 
eftir liggja, heldur sameini krafta sína til að styðja það, 
sem eflir tramför þeirra, eykur velmegun þeirra og ávinn- 
ur þeim sóma. “ 

Frá þessu heldur blaðið áfram út að koma viðstöðu- 
laust til áramóta 1887. í 52. tölublaði, sem dagsett er 
22. des. 1887 er yfirlýsing frá Prentfélagi Heimskringlu 
um, að þeir hafi seltFrímanni Anderson eignar-og útgáfu- 



74 


OI.Ar-UR S. THORGEIRsSÓN: 


rétt að blaðinu frá 27. des. og- ætli hann sér að halda því 
ut framveg'is. Sé þetta samkvæmt loforði, er gefið hafi 
verið um að hann mætti kaupa blaðið aftur af prentfélag- 
inu, ef houum sýndist. 

Um leið birtist qnnur yfirlýsing frá Frímanni sjálfum 
um það, að hann sé nú aftur eigandi blaðsins og ábyrgð- 
armaður. Segir hann að öllum sé kunnug't, hver verið 
hafi ritstjóri blaðsins (Eggert Jóhannsson) og hverir prent- 
arar þess (Jón V. Dalmann og Þorsteinn Pétursson) og 
helzti styrktarmaður (Eyjólfur Eyjólfsson). Kunni hann- 
þessum mönnum öllum beztu þakkir fyrir ágæta frammi- 
stöðu í þarfir blaðsins. Segist hann hafa pantað nýja 
stíla í íslenzku og öðrum málum í viðbót við þá, sem áður 
hafi til verið, og vera nú einnig í útvegum með að fá 
hraðpressu. Áform sitt sé, að hafa hér intian fárra daga 
góða ög fullkomna prentsmiðju þar sem gefa má út blöð ( 
bækur og hvað annað, ekki að eins á íslenzku, heldur og 
öðrum tungumálum Norðurlanda, jafnframt ensku. Verði 
þá þessi íslenzka prentsmiðja ein fyrsta þess ko.nar prent- 
smiðja og íslendingar hinir fyrstu af útlendum þjóðflokk- 
um, er komið hafi þess konar mentastofnun á fót.—Svo 
ekki vantaði nú góðar vonir og glæsilegan ásetning. 

45 . Eggért Jóhannssón. 

Það er fullkomlega þess vert, að geta hér þéss rtlanns, 
er um svo langan tíma var við blaðamensku riðinn með 
Vestur-íslendingum. 

Eggert Jóhannsson er fæddur I. nóv. 1S60 á Vind- 
heimum í Skagafirði. Hann er sonur Jóhanns JóhannS- 
sonar Jóhannessonar, hreppstjóra á Vindheimum, Flutt- 
ist hann tíl Vesturheims með föður sínum árið 1876. 
Nam Jóhann faðir hans land norður við íslendingafljót 
og bjó þar þangað til 1881. Þá fluttist hann suður til 




ALMANAK 1906. 


75 


Dakota og nam land í grend viö Hallson, þar sem svo 
margir Skagfirðingar tóku sér bólfestu. Kallaði hann bæ 
sinn að Steinstöðum, því þar hafði hann búið síðast í 
Skagafirði, og þar á hann heima enn, nú orðinn háaldrað- 
ur maður. 

Eggert, sem verið hefir 16 ára gamall þegar hann 
kom frá íslandi, dvaldi í Nýja íslandi veturinn 1886 — 7, 
bóluveturinn alkunna. En er vörðurinn var hafinn um 
vorið, flýtti hann sér að komast þaðan. Var hann hingað 
og þangað við ýmsa vinnu, þangað til hann settist að.í 
Winnipeg fyrir fult og alt sumarið 1880. Þá var Leifur 
tekinn út að koma og var þá Stefán Pálsson helzti aðstoð- 
armaður Helga Jónssonar við blaðið. Eggert Jóhannsson 
var Helga ekkert kunnugur um þessar mundir, en Stefán 
Pálsson þekti hann vel. Eitt sinn kom honum til hugar 
um sumarið að þýða á íslenzku ofur-litla smásögu enska. 
Og þegar hann var búinn að því, gekk hann með hana 
upp á skrifstofu Leifs til að sýna kunningja sínum, Stefáni 
Pálssyni, hana. Þá kyntist hann Helga heitnum Jónssyni 
fyrst. Stefán Pálsson mun hafa alið á því við Helga 
eftir það, að þar væri maður, sem hann ætti að fá sér til 
aðstoðar við blaðið. Og varð það úr, að Eggert tók að 
vinna við blaðið um haustið. Ritaði hann allar fréttir, 
sem í það fóru, og bjó líka allar ritstjórnargreinir undir 
prentun. Eftir það að Helgi flutti til Churchbridge haust- 
ið 1885, ritaði hann sjálfur mjög lítið í blaðið, en fól rit- 
stjórnina eiginlega Eggerti alveg á hendur, þótt hann léti 
blaðið framvegis út koma með sínu nafni. 

Það atvikast svo stundum í lífinu að menn verða það, 
sem menn öldungis ekki ætla sér að verða. Það mun 
hafa verið fyrirætlunum Eggerts Jóhannssonar allfjarri 
að verða ritstjóri. Hann er maður hægur og stiltur óg 
að eðlisfari algjörlega yfirlætislaus. Hann hafði skóla- 



7 6 


ÓLAFUR s. thorgéirssön: 


mentunar alls engrar notið, en að eins fengið tilsögn í 
lestri og skrift eins og námfúsir unglingar gátu öðlast á 
íslandi fyrir 30 árum síðan. En hann hefir víst haft löng- 
un miklu meiri en alment gjörist til að afla sér þekkingar, 
því hann lærði snemma að skrifa ágæta rithönd og var 
mjög sólginn í lestur góðra bóka. Þegar hingað kom til 
landsins, mun hann flestum jafnöldrum sínum betur hafa 
notað tímann til að komast vel niður í málinu og afla sér 
allrar þeirrar þekkingar í hérlendum efnum, er hann fram- 
ast mátti. Hann vann um tíma hjá mönnum nokkurum 
innlendum niður hjá Selkirk, sem fengust við leirkera- 
smíð. Þeir voru menn prýðilega mentaðir og hjá þeim 
átti Eggert athvarf, hvenær sem hann vildi eftir að hann 
hætti að vinna hjá þeim. Þessir menn veittu honum til- 
sögn í ýmsum fróðleik og hjá þeim fekk hann betri 
þekkingargrundvöll í ensku máli, en hann annars hefði 
átt kost. 

Þegar það nú atvikaðist svo, að hann fór að eiga við 
ritstörf í sambandi við íslenzkt blað, drengur að eins tvít- 
ugur, var það öldungis ekki vegna þess, að hann áliti sig 
til þess færan, beldur lét hann að eins tilleiðast afþvíekki 
var á öðrum Völ. Hann vissi, að Helgi Jónsson hafði ráð- 
ist í blaðfyrirtæki sitt af góðum vilja, en veikum mætti, 
og hefir því álitið vel gjört að hjálpa honum það sem hann 
mátti, úr því út í það var komið. Eitt er víst og það er, 
að hann leitaðist við að leysa ætlunarverk sitt eins vel af 
hendi og hann framast mátti, enda mundi fáufcn jafnöldr- 
um hans það betur farist, þeim er ekki stóðu honum bet- 
ur að vígi. Við æfinguna fór honum fram, svo að smám- 
saman tókst honum fvrir eftirtekt og aðgætni að rita 
gallalítið mál. Hvort heldur það voru fréttagreinir eða 
annað, sem hann ritaði, var vandvirkni þar ávalt auðsæ og 
samvizkusemi. í fréttavali sýndi hann smekkvísi meiri 



ALMANAK 1906. 


77 


en margfur annar og gfætir þar ritstjóra hæfileikanna eigi 
síður en í því, sem meira virðist í spunniS. 

Egfgfert Jóhannsson fekk miklu betur að njóta sín 
eftir aö hann komst að Heimskringiu. Átti hann tölu- 
verðum vinsældum og hylli að fagna meðan hann hafði 
ritstjórn blaðsins á hendi. Bæði af þeim, er drógfu taum 
blaðsins, ogf hinum, sem fremur voru andstæðingfar þess, 
var honum oftast sagan vel borin, þegar um hannvar talað. 
Eftir því sem hann var ritstjóri lengur, sýndi hann meiri 
og meiri áhuga í að ræða velferðarmál Vestur-íslendinga, 
eigi síður en vaxandi dómgreind og andlegan þroska. 
Sum þeirra urðu að ágreiningsmálum all-miklum og verð- 
ur þá ávalt undir álitum komið, hver heppilegast tekur í 
strenginn. En víst er um það, að mikill hluti fólks leit 
oftast á málin í bili líkum augum og Eggert Jóhannsson 
og þess vegna naut blað hans vinsælda eigi lítilla, — ef til 
vill eigi minni þá en nokkuru sinni síðar. 

Það, sem ritstjóra gjörir vinsælan, ef til vill öðru 
fremur, er að hann sé góður drengur—hafi góðan mann 
að geyma en ekki lélegan, því hugsunarhátturinn og 
hjartalagið er þar einlægt að koma í ljós og skygnast 
gegn um orðin, beinlínis og óbeinlínis. Þar segir hver 
maður til sín og fær eigi dulist. 

Flestum kom saman um og mun koma saman um, 
að þenna kost hafi Eggert Jóhannsson haft, þótt hann 
kunni fyrir rangsleitni tímanna, eins og meistari Jón 
að orði kemst, ekki ávalt hafa fengið að njóta sín sem 
vildi. En það á nú um margan manninn heima. 

Eggert var ritstjóri Heimskringlu, þangað til í júní 
árið 1897. Nokkuru síðar fekk hann starfa hjá Manitoba- 
stjórninni á Land Titles skrifstofunni. Þykir hann 
leysa störf sín þar prýðilega af hendí. Að öðru leyti lifir 

8 




7 « 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


hann kyrrlátu lífi og afskiftalausu og er lítið sem ekkert 
við íslenzk félagfsmál riðinn. 

46. íslending'ar reisa kirkju. 

Eftir því sem söfnuðurinn lúterski efldist, varð þörfin 
til að eignast kirkju brýnni ogf tilfinnanlegri. Hús Fram- 
farafélagsins, sem notað var í fyrstu, var eðlilega notað 
fyrir alls konar samkomur; fór mönnum því fljótt að þykja 
það fremur óheppilegur staður og óhentugur fyrir guðs- 
þjónustur safnaðarins. Enda var húsrúmið ekki nærri 
nóg, þó annað hefði eigi í vegi verið. Sunnudagsskól- 
inn, sem byrjaður var í sept. 1884, óx býsna fljótt, svo að 
þröngt fór um hann að verða. Tala ungmenna, er á hann 
gengu, smáfjölgaði stöðugt. Fyrst voru það milli tíu og 
tuttugu, en að ári liðnu voru það orðnir 96 til 104, sem 
skólann sóttu, en á hann innritaðir 124 (des. 1885). Var 
nemendunum þá skift í níu flokka, og kennari fyrir hvern 
þeirra. Var þá við því að búast, að söfnuðinum færi að 
finnast til um þröngt og lítið húsrúm. Enda er þá (1885) 
farið að safna fé til lóðarkaupa undir væntanlega kirkju, 
þótt mörgum hrysi hugur við slíkum stórræðum, þar sem 
efnahagur manna stóð enn á næsta veikum fæti og safnað- 
ariíf eðlilega skamt á leið komið. 

Snemma ársins 1886 réð. söfnuðurinn af að kaupa 
lóðarblett undir kirkju. Það var á suðaustur horni Nena 
og McWilliam stræta. Kostaði lóðin 500 doll. og var 
ekki búið að safna svo miklu fé, þegar kaupin gerðust; 
var bletturinn 82^ fet á breidd og 110 á lengd. Árið eftir 
(1887) var farið að stofna til kirkjubyggingar. Á kirkju- 
smíðinni sjálfri var byrjað um miðjan september og var 
hugmyndin, að ljúka henni svo fyrir jól, sem til þess 
þyrfti, að húsið gæti orðið notað fyrir guðsþjónustu sam- 
komur yfir veturinn, þótt það yrði ekki með öllu fullgjört. 



ALMANAK 1906. 


79 


Stærð hússins var 66 fet á lengd 46, fet á breidd,veg'g'irnir 
22 fet frá gólfi, en hæðin á öllu aðal-miðbiki bússins að 
innan á milli súlnanna, er héldu veggloftinu (galeríinu) 
uppi alt í kring, var 30 fet. I fyrstu hugsuðu menn ekki 
til að fullgjöra kirkjuna að innan, en þegar er smíðin var 
nokkuð á leið komin, var það álitið heppilegast að ljúka 
öllu af í einu. Kirkjusmíðinni mátti heita lokið um miðjan 
desember og á sunnudaginn fyrir jól var kirkjan vígð. 

Þessi dagur (18. des. 1887) verður ávalt einn hinn 
mesti merkisdagur í sögu Islendinga í Winnipeg. Því 
kirkjubyggingin var hið lang-mesta stórræði, sem þeir 
höfðu í ráðist. Að menn skyldu hugrekki hafa til að leggja 
út í það sýnir, að félagskapurinn var að komast á fót 
býsna fastan. En það sýnir líka, hve ant mönnum var 
orðið um málefni kristindómsins. Enginn vegur mundi 
hafa til þess verið, að fá íslendinga í Winnipeg til að 
leggja út í nokkurt félags-fyrirtæki, þar sem jafn-mikið 
fé hefði þurft að leggja í sölurnar fyrir nokkurt félagsmál 
annað. Enda þótti þetta stórvirki, hvar sem á það var 
minst með innlendum mönnum. 

Kirkja þessi í Winnipeg var fyrsta íslenzka kirkjan, 
sem vígð var í Vesturheimi. Á Mountain var að sönnu 
búið að reisa kirkju, en hún var enn ekki fullgjör og þess 
vegna ekki vígð. Sjálf vígsluathöfnin fór fram í hádegis 
guðsþjónustunni. Byrjaði hún með því, að leikið var á 
organ það, er nýfengið var til kirkjunnar, ,,forspil“ án 
orða. Var það gjört af organista safnaðarins, Gísla Guð- 
mundssyni (Goodman). Að eins tveir prestar voru við- 
staddir til að taka þátt í athöfn þessari, síra Jón Barna- 
son, forseti kirkjufélagsins, og prestur safnaðarins, og 
sá, er þetta ritar. Að sönnu höfðu kirkjufélaginu á 
þessu sumri (1887) bæzt tveir nýir prestar, auk hinna 
tveggja, sem fyrir voru. Annar þeirra var síra Magnús 



8o 


ÓLAFÚR s. thorgeirsson: 


Skaftason, sem komið hafði frá íslandi með fjölskyldu 
sína seint í júlímánuöi ogf tekið við prestsþjónustu í Nýja- 
íslandi. Hinn nýi presturinn var síra Níels Steingrímur 
Þorláksson, sem um miöjan ág’ústmánuð hafði komið 
vestur um- haf frá Kristjaníu í Noregi í því skyni að tak- 
ast prestsskap á hendur fyrir íslendinga í Lyon ogf Lincoln 
County, Minnesota, samkvæmt köllunarbréfi, er þeir höfðu 
sent honum. Hafði hann tekið vígslu 21. ágúst (11. sd. 
e. trin.) í kirkju Víkursafnaðar að Mountain og eftir það 
tekið til starfa meðal safnaða sinna. En hvorugfur þessara 
nýju presta höfðu tök á því að vera viðstaddur kirkjuvígsl- 
una í Winnipeg, rétt fyrir jólin. 

Að enduðu forspili því, er áður er nefnt, gængm prest- 
arnir, sem við voru, ásamt fulltrúum safnaðarins þremur, 
þeim Árna Friðrikssyni, Sigtryggi Jónassyni og Vilhelmi 
Pálssyni, inn frá dyrum kirkjunnar og lásu allir upphátt 
byrjunina á kirkjuvígsluformi því, er fylgt var. Lásu 
prestarnir til skiftis biblíukafla þá, sem vanalega eru við 
slík tækifæri notaðir, og fluttu bænir. Vígslan sjálf var 
framkvæmd af síra Jóni Bjarnasyni, en vígsluorðin aftur 
höfð upp á ensku af hinum prestinum, vegna margra 
ensku-mælandi manna, er við voru staddir. Þá var sung- 
inn sálmurinn: Ó, maður, hvar er hlífðarskjól. Að hon- 
um enduðum, flutti síra Jón Bjarnason vígsluprédikan sína 
og hafði hann fyrir texta 1. Mós. 28, 10—19 (Jakob í 
Betel). 

í kirkjuvígsluprédikan þessari sagði síra Jón Bjarnason 
meðal annars: ,,Menn hefir eflaustdreymt misjafnt á liðinni 
tíð fyrir framgangi kirkjumála vorra á þessum stöðvum. 
Eg á ekki við, hvað menn hefir dreymt í svefni heldur við 
það, sem menn hefir dreymt vakandi. Mér er nær að halda, 
að marga hafi á þann háit helzt dreymt um það, að þessi 
lúterski söfnuður íslendinga í Winnipeg gæti aldrei þrifist. 



ALMANAK 1906. 


8l 


að öll vor barátta fyrir framtíðarlífi hans mundi verða 
árangurslaus, að það væri svo þung't bjarg, sem hér væri 
í andlegum efnum verið að bisa við að velta, að það mundi 
verða oss eilífur Sisyfusar-steinn, sem hlyti að velta niður 
eftir öllum götum jafnóðum og búið væri að koma honum 
rétt upp undir fjallsbrún. Og eg geng út frá því nærri 
því sem sjálfsögðu að suma dreymi þetta enn. En hvað 
sem öllum slíkum draumum líður, og hvert sem nokkurn 
hefir drey.mt um það eða ekki, að guð væri með oss í 
hinni kirkjulegu baráttu vorri hér,þá g'eta nú allir vakandi 
og með opnum augum sagt: ,,Hér er guðs hús“. Hinn 
íslenzki spfnuður og hinn íslenzki þjóðflokkur yfir höfuð* 
í Winnipeg hefir nú fengið hús yfir sig þar sem hann getur 
sameiginlega átt samfundi með drotni sínum, sameiginlega 
notið guðlegrar sabbatshvíldar, sameiginlega virt fyrir sér 
sitt mesta gleðiefni—heimsins óumræðilega gleðiefni, sem 
forðum bar fyrir Jakob í draumi hans. Það er líkt ástatt 
fyrir fólki voru, sem tekur sig upp og flytur burt frá ís- 
landi hingað til þessa lands, heiman frá öllu kunnugu og 
mörgu kæru, inn í nærri því alt ókunnugt hér, eins og 
fyrir Jakob, þegar hann lagði fyrst á stað út í heiminn 

burt frá sínu æsku-aðsetri. Enginn veit hvað átt 

hefir fyrr en mist hefir. Það hefir eflaust sannast á Jakob, 
þá er hann var kominn á stað út í sinn leiðangur. En eg 
veit, að það hefir líka sannast á mörgum íslenzkum vest- 
urfara, eftir að til þessa lands var komið. Hann sinti ef til 
vill ekki mikið kirkju sinni meðan hann var heima, því 
það er vitanlegt, að áhuginn fyrir kirkjumálum er næsta 
daufur á íslandi. En svo hrörleg sem íslenzka kirkjan er, 
þrátt fyrir alt og alt, sem að henni kann að vera, þá mun 
þó mörgum finnast, þegar þeir eru komnir hingað að 
heiman í ókunnugt land, að margan dýrmætan fjársjóð 
hafi þó þessi lítils virta kirkja gefið þeim. Ef þeir áttu 




82 


OI.AFUR s. thorgeirsson: 


nokkura andlega fjársjóðu í eigu sinni, þá voru þeir þó 
allir frá henni. Ekki var g-ull eða silfur að flytja rneð sér 
að heiman. Arfleifðin öll, sem nokkurs var virði, er þeir 
tóku með sér frá íslandi, var frá kirkjunni. Og; að kasta 
þeirri arfleifð frá sér, þegar hörð barátta fyrir daglegu 
brauði í nýjum heimi var óumflýjanlega fyrir hendi, það 
dugði þó ekki. Nú þurfti þó sannarlega að halda dauða- 
haldi í þessa andlegu arfleifð frá kirkjunni, ef hugur og 
dugur ætti ekki að bila. Það er þessi tilfinning, sem 
vissulega vakti fyrir innfluttum íslendingum hér, þegar 
þeir drógu sig saman í þenna söfnuð, eins og yfir höfuð 
•fyrir fólki voru hér vestra hvarvetna þar sem íslenzkir 
söfnuðir eru myndaðir. Og guði sé lof fyrir þessa tilfinn- 
ing, hvar sem hún á heima, því það er henni að þakka, 
að guðs hús er risið hér upp hjá oss á þeim stöðvum, þar 
sem menn fyrir fáum árum byrjuðu sitt kirkjulíf á líkan 
hátt eins og Jakob, þá er hann lagði sig til hvíldar úti á 
víðavangi með stein í kodda stað.“ 

Við kveldguðsþjónustuna prédikaði hinn að komni 
prestur og fór þá fram altarisganga um leið. Einn af 
fulltrúum safnaðarins, Sigtryggur Jónasson, skýrði frá 
fjárhag safnaðarins áður þessari kveldguðsþjónustu var 
lokið. Á safnaðarfulltrúafundi 18. jan. 1887 hafði hann 
borið þá tillögu fram, að söfnuðurinn skyldi sem allra-fyrst 
ráðast í 'að reisa sér kirkju. Hafði hann þá lofað í sínu 
eigin nafni og félaga síns, Friðjóns Friðrikssonar í Glen- 
boro, st)‘rk allríflegum,' svo framarlega söfnuðurinn vildi 
sinna þessu. Var það í einu hljóði samþykt að ráðast í 
þetta og kviknaði þegar áhugi allmikill hjá almenningi 
fyrir fyrirtæki þessu. Eti ekkert verulegt var að því 
starfað fyrr en eftir mitt sumar. Upphaflega var svo 
til ætlast,að kirkjan kostaði 3000 doll. og væri vegglofta- 
laus. En síðar kom mönnum saman, að bezt væri þegar 




ALMANAK 1906. 


83 


að gjöra húsið úr garði eins og það ætti að vera og hefði 
kirkjan því kostað fullgjör 4000 doll. En óhætt er að full- 
yrða, að kirkjan kostaði í raun og veru miklu meira, því 
allir reikningar voru ekki fram komnir, þegar skýrsla 
þessi var gefin. Höfðu fulltrúarnir tekið lán að upphæð 
$1300 í nafni safnaðarins gegn veðtrygging í kirkjunni og 
lóð hennar, er keypt hafi verið fyrir 500 doll. Öðrum 
1500 doll. hafði verið skotið saman bæði af safnaðar fólk- 
inu sjálfu, ýmsum íslendingum í Winnipeg utan safnaðar- 
ins og nokkurum innlendum mönnum, sem styrkja vildu 
fyrirtækið. Voru það samkvæmt þessu 1000 doll, sem 
óráðstafað var af skuldinni. Vígsludaginn komu inn 
250 doll., er saman var skotið við báðar guSsþjónusturnar. 

Stærð kirkjunnar var eins og áður er sagt, auk for- 
kirkju (12x18 fet). Veggloftin gengu með hliðveggjum 
endilöngum og framstafni. Inn eftir kirkjugólfinu voru 
fjórir gangar milli bekkjanna eða kirkjusætanna. En þar 
sem altari er vanalega látið standa í íslenzkum kirkjum, 
var pallur nokkuð lægri en veggloftin til beggja hliða. 
Á honum stóð organið og fyrir framan það söngflokkur- 
inn. Á öðrum palli töluvert upphækkuðum frá gólfi, fyrir 
neðan og framan organloftið. var prestinum ætlaður stað- 
ur. En þar fyrir framan og niður við gólfið, voru grád- 
urnar. Kirkjan var hús mjög myndarlegt, þegar inn í 
hana var komið. Var yfirsmiðurinn Bæring Hallgríms- 
son, sem síðar varð bóndi í Argyle. ÖIl var kirkjan úr 
timbri gjör, en Ioft og veggir að innan með steinlímshúð. 
Enginn turn var á henni og þótti mörgum það til vanta, 
enda mundi hið ytra útlit hennar við það orðið miklu veg- 
legra. Setið gátu í henni alt að 1000 manns, þegar nóg 
sæti voru til fengin, en föst sæti fyrir alt að 800 manns. 
Mönnum taldist þá svo til,að í Winnipeg-bæ væru þá að 
minsta kosti hálft þriðja þúsund íslendinga. Auðsætt 



8 4 


OLAFUR s. thorgeirsson: 


var, að gengi hávaðinn af þessu fólki til kirkju, mundi 
ekki veita af því húsrúmi, sem í kirkjunni var, þótt það 
sýndist ákaflega mikið í samanburði við húsrúm það, er 
söfnuðurinn hafði haft að undanförnu. 

Kirkjuvígsluhátíðinni var haldið áfram á mánudags- 
kveldið 18. des. Þá var aftur samkoma haldin í nýju 
kirkjunni og var þar aðal-atriðið fyrirlestur all-langur, sem 
fluttur var af þeim, er þetta ritar, og var efni hans: Nokk- 
ur kveld í Rómaborg fyrir átján hundruð árum. 
,,Var þar lýst hinni glóandi ríkismannadýrð í hinni fornu 
höfuðborg heimsins, en jafnframt hinni siðferðislegu rotn- 
an, sem allur þjóðlíkaminn rómverski var gagntekinn af 
hið innra, þótt alt væri fágað og skínanda á yfirborðinu. 
Það var í stjórnartíð Nerós keisara, að ástandið í Róma- 
borg var eins og því var lýst í fyrirlestrinum á 7. áratugi 
eftir Krists fæðing. Ástandið var himinhrópandi, eins og 
líka Páll postuli segir um það í síðara hluta af 1. kap. 
bréfs hans til Rómverja. En þegar neyðin er stærst, er 
náð guðs næst, og náð hins kristilega evangelíum var þá 
sem óðast að breiða út hið lífganda endurlausnarljós sitt 
í myrkraheiminum rómverska. Á dögum Nerós brauzt 
hin voðalega ofsókn út í Rómaborg gegn kristnum mönn- 
um; þeir voru þá fyrir sakir trúar sinnar hálshöggnir, 
krossfestir, brendir upp lifandi á hryllilegasta hátt og þeim 
var varpað fyrir ljón og tígra, til þess að þessi villidýr rifi 
þá í hel. Þá fekk kristnin grátlega blóðskírn, en það 
sýndi sig þá líka áþreifanlega, hvílíkt himneskt afl hún 
hefir til þess að sigra myrkravöldin í hinum syndum hlaðna 
mannheimi.“ Á þenna hátt er grein gjör fyrir efni fyr- 
irlestursins í Sameiningunni. Það komu inn 80 doll. um 
kveldið, í kirkjubyggingarsjóðinn þegar þessi fyrirlest- 
ur var fluttur 

Winnipeg-söfnuður var nú orðinn fjölmennasti söfn- 


ALMANAK 1906. 


85 


uður kirkjufélagfsins. Á undan kirkjuþingfi því, er haldið 
var þetta sumar, taldist svo til, a8 í honum væri hátt á 
6. hundraS sálna. Mikiö meira en helmingfur allra ís- 
lendingfa í bænum var samt enn fyrir utan hann. Fyrir 
flestum þeirra mun það ekki hafa verið fyrir neina eigin- 
legfa andlega mótspyrnu við söfnuðinn eða kirkjuna, held- 
ur mest fyrir þá sök, aö fjöldamargfir bjug'gust ekki vi8 
aö hafa framtíSarheimili sitt í bænum. Sumir báru líka 
vi8 fátækt og kinnokuðu sér viÖ aö ganga í söfnuðinn með- 
an þeir kendu sig ekki menn til að styrkja hann með fjár- 
framlögum svo að um munaði. Er það misskilningur, 
sem lengi hefir viljað loða viö. 

Eins og sýnt hefir verið hér að framan, var nokkur 
kirkjuleg starfsemi með íslendingum í Winnipeg nokkurn 
veginn jafn-gömul landnáminu við Winnpeg-vatn. En 
þangað hófst flutningur íslenzks fólks austan frá Ontario 
þegar 1875. Þeir sírajón Bjarnason og síra Páll Þorláks- 
son heimsóttu íslendinga í Winnipeg ööru hvoru, prédik- 
uðu guðs orð fyrir þeim og unnu nauðsynleg prestsverk. 
Meðan síra Haldór Briem dvaldi í Nýja íslandi, prédikaði 
hann stöku sinnum í Winnipeg, en það var einungis eitt 
ár. Eftir að hann hafði verið eitt ár prestur suður í 
Minnesota, í bygðunum íslenzku þar, veitti hann ís- 
lendingum í Winnipeg prestsþjónustu í þrjá manuði, en 
að þeim liðnum fór hann heim til íslands. Áður hann 
kom til Winnipeg í það skifti, var nokkur hópur íslend- 
inga genginn í söfnuð. En sá söfnuSur haföi úr því eng- 
an prest, þangað til síra Jón Bjarnason kom frá íslandi 
sumarið 1884. Þá voru hér um bil iqo sálir í söfnuðin- 
um. Ekkert húsnæði hafði söfnuðurinn annað en sam- 
komuhús Framfarafélagsins, sem nú hafði enn breytt 
nafni og kallaðist íslendingafélag. Sunnudagsskóli 
Winnipeg-safnaðar byrjaði sunnudaginn 7. sept. 1884 og 


9 



86 


ÓI.AFUR S. THORGEIRSSON 


var stöSug t haldið áfram eftir þaS meS frábærri reg'lusemi. 
,,Hann byrjaSi meS 25 börnum og var enginn annár en 
presturinn þar kennari allra fyrst, þangað til 19. okt s. á. 
Þá var skólanum skift í tvo flokka og skömmu síSar í 
þrjá, hvern með sínum kennara. Síðan 1. sd. í marz 1886 
hafa flokkar skólans verið 11. Á 3. ársfjórSungi 1887 
voru 170 innrituð ungmenni í skólanum og á 4. ársfjórS- 
ungi 156.“ (Sam.) 

í nýju kirkjunni var húsrúm ágætt. Enda fekk nú 
söfnuðurinn og sunnudagsskólinn nýjan vöxt og viðgang, 
þótt það kostaði stríð mikiS og kirkjuskuldin hvíldi all- 
þungt á herðum manna fyrst framan af, eins og ekki var 
nein furða, þar sem efnahagur manna var þá býsna þröng- 
ur og einstaklingarnir áttu flestir eftir að eignast hús 
handa sjálfum sér. 





ALMANAK 1906. 


87 


NELSON LÁVARÐUR. 

Eftir Hjört Leó. 

Tuttugfasta og fyrsta októbermánaðar síðastliðinn, 
héldu Englendingfar hundraö ára minningarhátíð þess 
manns, sem öllum öðrum fremur hefir hafið sjóflotann 
enska til álits, meðal þjóða heimsins, og Evrópa á að 
miklu leyti að þakka það, að Napóleon Bónaparte varð 
ekki einvaldur yfir heiminum, eins og hann þráði. 

Að sönnu hafði sjófloti Englendinga unnið mörg stór- 
virkiáður en Napóleönsku stríðin byrjuðu. Jafnvel þegar 
naumast var farið að roða fyrir frægð Breta meðal stór- 
þjóða heimsins, var þaö enski flotinn, sem varnaði því, að 
hönd harðstjórans næði að ljósta landslýð allan með 
þrælasvipunni, og afmá borgaralegt og trúarlegt frelsi 
Breta. 

Það var árið 1588, að brezki flotinn vann sitt fyrsta 
stórvirki. 

María, dóttir Hinriks áttunda Englands konungs, 
og fyrstu drottningar hans, Katrínar hinnar spánversku, 
hafði leitast við að innleiða kaþólsk trúarbrögð á Englandi, 
er höfðu verið úr gildi numin 1534, mestmegnis af póli- 
tískum ástæðum. 

Meðan María lifði, hafði Filippus annar Spánar-kon- 



88 


ÓLAFUR S. THORGEIRSSON 


ungur, maSur hennar, von um, að sér myndi takast að ná 
yfirráðum yfir Englandi. En er María var dáin, án þess 
þess að þetta kæmist í framkvæmd, átti að nota hervald- 
ið spánverska, til að framkvæma það, sem villumannleg' 
grimdarverk, framkvæmd í nafni trúárbragðanna, höfðu 
ekki komið í verk. 

Her Filippusar beið albúinn á meginlandinu. En í 
höfninni Cadiz á Spáni, lá floti sá, er Filippus hatði um 
mörg ár, verið að undirbúa til norðurfarar. Var hann 
kallaður ,,flotinn ósigrandi“, og mátti virðast eftir tölu 
og stærð skipanna, að hann bæri nafn með rentu. Var 
það talinn hinn stærsti herfloti, er nokkuru sinni hefði á 
sjó komið. 

Fá og smávaxin voru herskip Breta um þær mundir. 
En það sem Filippus hafði þó sérstaklega treyst á, var 
það, að trúarbragðalegur ágreiningur myndi leiða til þess, 
að helmingur ensku þjóðarinnar myndi veita sér að mál- 
um. Sú von brást algjörlega. Þjóðin enska skyldi það, 
að hvað sem trúarbrögðunum leið, var borgaralegt frelsi 
Breta undir því komið, að Spánverjar létu málefni þjóðar- 
innar afskiftalaus. 

Það var ákveðið að verjast meðan kostur væri, og 
þjóðin var einhuga um það mál. Yfirstjórn enska flotans 
var fengin í hendur Eíflngham lávarði, en þó voru þaö 
aðrir, sérstaklega Hawkins og Sir Francis Drake, sem 
þjóðin treysti á sér til varnar. Því það var kunnugt, að 
hngaðri menn og úrræðabetri höfðu aldrei siglt á sjó. 

Floti Spánverja kom, og snekkjur Englendinga 
mættu honum í sundinu milli Englands Frakklands. Eng- 
fendingar bö'rðust af hreysti mikilli, þar til skotfæri voru 
sem næst til þurðar gengin. En þá var Sidonia hertogi, 
er stjórnaði spánverska flotanum, búinn að missa kjarkinn. 
,,Hvað á nú að gera?“ spurði hann ráðþrota. ,,Þér þurf- 



ALMANAK igo6. 


89 


ið að eins -að halda áfram“, svaraði einn af undirforing-j- 
um hans. En því ráði var hafnað,og leyfar spánverska flot- 
ans sigldu í norðurátt, og ætluðu suður fyrir vestan Bret- 
land. En þá tók Ægir við stjórninni og hélt uppi vörn- 
inni fyrir frelsi Englands. Örfá skip komust suður til 
Spánar, flest hinna strönduðu á vesturströndum írlands 
og Skotlands. 

Til minningar um atburð þenna lét Elízabet drottn- 
ing slá nýja peninga. Á þá var mótað: „Aíflavit Deus, 
et dissipati sunt“ (Guð andaði og þeir sundurdreifðust). 
Lýsir setning þessi, þó stutt sé, ef til vill bezt tilfinning- 
um Englendinga um þær mundir. 

Þetta var byrjun sjófrægðar Englendinga, og því finst 
mér, að lýsing þessa atviks sé hæfilegur formáli fyrir æfi- 
ágripi einnar hinnar glæsilegustu sjóhetju,sem heimurinn 
hefir séð. Sá maöur er Nelson lávarður. 

Horatio Nelson var fæddur 29. sept. 1768, í Burn- 
ham Thorpe í Norfolk á Englandi. Hann var hinn sjötti 
í rööinni af ellefu börnum. Foreldrar hans voru Edmund 
Nelson og kona hans. 

Þegar á unga aldri vakti Horatio álit á sér fyrir hug- 
rekki og þrautseigju, og var hann þó engan veginn hraust- 
ur líkamlega. Ymsar smásögur hafa myndast um hann, 
sem sýna hugrekki hans í æsku. Eg set hér tvær af 
þeim til sýnis. 

Þeir Horatio og bróðir hans áttu að ganga í skóla til- 
tölulega langan veg. Illviöri laust á, og eftir erfiðleika 
all-mikla sneru þeir við heimleiðis. Þegar þeir komu 
heim, sagði faðir þeirra: ,,Ef þið komist það alls ekki, þá 
er ekki meira um það, en eg vil, að þið reynið það aftur, 
og eg álít heiður ykkar í veði, ef þið komist ekki alla 
leið. “ Þeir fóru svo aftur á stað. Þegar skamt var á 
leið komið, vildi eldri bróðirinn snúa við. En Horatio 



9 o 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


mælti á móti, ogf bað bróður sinn muna eftir því að heið- 
ur þeirra væri í veði. Sýnir þetta skaplyndi hans, og 
uppeldi að nokkuru leyti. 

Hin sagan er um hann, er hann á unglingsaldri var 
á skipi norður í íshafi. Hann hafði gengið frá skipinu 
eftir ísbreiðu nokkurri. Stundu seinna var hans saknað 
og leit var gerð. Fanst hann þá að þrotum kominn í við- 
ureign við bjarndýr, er sótti að honum, en h onum 
hafði mistekist að skjóta. ,,Varstu ekki hræddur við 
dýrið“, spurði frændi hans. ,,Hvað þýðir það að vera 
hræddur“, svaraði drengurinn. Hvað sem hæft er í sögu 
þessari, sýnir hún traust það, sem Englendingar báru til 
þessa mikilmennis síns. 

Þegar Nelson var tólf ára að aldri, bað hann frænda 
sinn, Suckling sjóforingja, leyfis að verða einn af hásetum 
hans. Bæði var það, að Nelson undi sér bezt við sjó, enda 
sá hann, að efnalegar ástæður foreldra sinna voru ekki 
góðar, og gat hann því ekki búist við að öðlast ákjósan- 
legan þroska í föðurgarði. Þó var það á hinn bóginn 
alt annað en glæsilegt að gerast sjómaður í þá daga. 
Skipsreglurnar voru harðar, — nærri því grimdarfullar,— 
og Nelson heilsutæpur á .unga aldri. En vonin um að 
verða að manni vóg meira í huga hans en allar þær tor- 
færur er fyrir hendi lágu. Hann var með frænda sínum 
á skipinu ,,Raisonnable“ um nokkurn tíma, en eftir það 
var hann settur á skipið ,,Triumph“. Það skip var sent í 
kaupferð til Vestur Indía-eyjanna. Lærðist Nelson sjó- 
menska vel á þeim ferðum, og eru nokkur bréf til eftir 
hann frá þeim árum, er sína ásigkomulag hans um þær 
mundir. Árið 1773 var hann meðlimur rannsóknarferðar 
til norðurheimskautsins, og reyndist hann dugandi mað- 
ur í öllum þeim þrautum, er þeirri ferð voru samfara. 

Tuttugu ára að aldri (1778) var hann gerður skip- 



ALMANAK 1906. 


91 


stjóri á skipinu ,,Hinchinbroke“. Hafiii hann þá fyrir 
tveimur árum staðist próf í sjómannafræði. Þá var læg'stu 
tröppunni í framfara ferli hans náð, því ,,Hinchinbroke“ 
var eitt af smærri skipunum í enska flotanum. Hann 
stjórnaði herför til San Juan vígisins í Nicaragua, og 
sýndi þá í fyrsta sinni sína fágætu hæfileika sem foringi. 
Sagt er, að enginn maður væri ósérhlífnari en hann, enda 
lagði hann svo að sér, að hann var fluttur heim sjúk- 
ur. Næsta ár varð hann skipstjóri á herskipinu ,,A 1 - 
bemearle, og sigldi þá til Quebec og Nýfundnalands, auk 
ýmsra ferða um Eystrasalt. Frá Quebec fór hann til 
New York, og komst þá í kynni við Hood lávarð, sjó- 
flotastjóra Breta í Vesturheimi, og Vilhjálm prinz, er síð- 
ar varð Vilhjálmur fjórði Englandskonungur. Um nokkur 
ár eftir þetta var Nelson skipstjóri á ,,Borcas“, einu af 
skipunum tilheyrandi Vestur-Indía-flotanum. Árið 1787 
fór hann heimleiðis, þá nýkvæntur, og bjó að föðurleifð 
sinni um fimm ára tíma. Þeim tíma varði hann til að 
menta sig, því honum duldist ekki að hann yrði að full- 
nægja því skilyrði, ef nokkuru sinni ætti að rætast fram 
úr fyrir honum. 

Þegar stríðið við Frakkland byrjaði (1793) var Nelson 
gerður að skipstjóra á herskipinu ,,Agamemnon“. Með 
því byrjar. frægðarferill hans. Hann var þá 34 ára; frá 
þeim tíma til dauðadags var hann ,,sómi, sverð og skjöld- 
ur lands síns. “ 

Hin fyrsta stór-orusta,er Nelson tók þátt í,var orust- 
an við St. Vincent höfðann 1797. Þar börðust Englend- 
ingar á 15 skipum á móti 27 skipum Spánverja, og höfðu 
sigur. Sir John Jarvis, sem var flotaforingi Englend- 
inga í þeim bardaga, dáðist mjög að hugrekki Nelsons, 
og foringjahæfileikum þeim,er hann þá sýndi, og kvað úr- 
slitin vera að miklu leyti Nelson að þakka. Nelson var 



92 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


gerður að riddara fyrir hluttöku sína í sigTÍnum, og var 
það þó lítilsvert hjá því,að frá þeim degi bar enska þjóðin 
meira traust til hans en nokkurs manns annars. Nú 
hafði hann unnið sér orðstír, og var álitinn hetja með 
þjóð sinni. 

Áhlaupið á Santa Cruz (1797) birtir Nelson ef til vill 
í sannara ljósi en margt annað. ,,Eg hafði enga von 
um að komast þar lífs af“, sagði Nelson, ,,né heldur um, 
að fyrirtækið hepnaðist,en heiðurþjóðar minnarlá við,og eg 
hlaut því að takast forustuna á hendur“. Hann særðist 
hættulega^ er hann sté á land, og hlaut að snúa við. En á 
leiðinni tilskips síns sá hann, að eitt af skipum hans varað 
sökkva, og skipaði þá að fara þegar og bjarga mönnunum, 
ef auðið væri, hverjar sem afleiðingarnar yrðu fyrir sjálfan 
hann. Og þegar því verki var lokið, og Nelson komst til 
baka til eins af skipum sínum, greip hann vinstri hendi 
sinni í borðstokkinn og komst upp á þilfar, og skipaði 
svo sáralækninum að taka af sér hægri handlegginn, sem 
hékk máttlaus og sundurskotinn við öxl hans. ,,Þajj> 
verður að gerast, og bezt að því sé aflokið undir eins“, 
sagði Nelson. Þremur dögum seinna ritaði hann með 
vinstri hendinni meðmælingarbréf með einum undirforingj- 
anna, er hann kvað verðskulda að komast í hærri stöðu. 
Þetta og önnur lík atvik leiddu til þess, að menn hans 
hlýddu honura fúslega til hvers sem var, og þjóðin dáðist 
jafnmikið að mannlund hans og hæflleikum. 

Árið 1798 lá floti Frakka í Nílár-mynninu. Nelson 
sigldi þangað, og vann sigur í stórorustu þeirri, er kend 
er við Níl, og lengi mun í minnum höfð. Var það eitt 
hið fyrsta merki þess, hvort Napoleon eða Evrópa bæri 
sigur úr býtum. Konungur Englands mintist sigurs 
þessa á þinginu og kvað hann geta leitt til þess að Evrópa 



ALMANAK igo6. 


93 


stæðist árásir Frakka. Nelson var sæmdur lávarðstig-n 
og veittur £2000 lífeyrir úr ríkissjóði. 

Árið 1801 var brezki flotinn undir stjórn Sir Hyde 
Parkers sendur til Eystrasalts til atlögu við sameinaða 
flota Rússlands, Svíþjóðar o g Danmerkur, og var það 
Nelson, sem hafði mest ráð á hendi í raun og veru. Bar- 
daginn varákafur og kom svo, að merki var dregið upp á 
skipi flotaforingjans brezka, um að hætta að skjóta. At- 
hygli Nelsons var leitt að þessu. Nelson brá sjónauka 
fyrir annað auga sitt og horfði vandlega. ,,Eg sé enga 
hættu, haldið þið áfram“, sagði hann. En Nelson var 
blindur á öðru auga,og var það augað, er hann horfði með 
geg'num sjónaukann. Þegar Nelson sá að Bretar myndu 
sigra, sendi hann bréf til danska krónprinzins, og bauð 
að veita grið, þeim er vildu, svo framarlega sem þeir gæf- 
ust upp. Leiddi þetta til vopnahlés, og síðar til friðar 
við Danmörk og mæltist vel fyrir, sem eðlilegt var. Nel- 
son var gerður að markgreifa, að fengnum sigri. 

Árið 1801 komst á friður við Frakkland, en hann 
stóð ekki lengi. Stríðið byrjaði aftur árið 1803, og Nel- 
son var þá gerður að yfir-sjóflotastjóra Breta. Þá hélt 
hann frakkneska flotanum inni á höfninni í Teuion um 18 
mánuði. Árið i8o5sigldi frakkneski flotinnútúrMiðjarðar- 
arhafinu, ásamt herskipum nokkurum,er Spánverjar höfðu 
sent til liðs við Frakka. Napóleon hafði lagt þau ráð á, 
að hinir þrír aðalflotar sínir skyldu sigla frá Brest, Roche- 
fort og Teulon, á sömu stundu, rnætast í Martinique, og 
koma svo allir í senn til baka, og ná yfirráðum }'fir sund- 
inu milli Englands og Frakklands. Flotinn lagði út frá 
Rochefort í janúarmánuði og beið við Martinique, þann 
tíma, sem ákveðinn var. Flotinn frá, Brest komst ekki 
neitt fyrir Cornwallis, flotastjóra. Villeneuve, flotafor- 
ingi Teulon-deildar Frakka, lagði út frá Teulon, og Nel- 

10 



94 


ÓXiAJUK S, THO rgeirsson: 


son eltí hann á fjórtán skipum til Vestnr Indía-eyjanna, 
en er þangað kom, saknaði Vílleneuve vinar í staö, og 
hélt heímleiðis. Nelson hélt einnig austur yfir hafið, og 
kom tíl Gibraltar. í júlí varð orusta milli Villeneuve’s 
og' Sir Ro'bert Calders, og lauk svo, að hvorugur sigraði. 
Villeneuve sigldi suður til Cadiz, til að láta gera við skip 
sín. Pegar Nelson heyrði um orustu þessa, sagði hann: 
,,Þetta var slæmt, en þið megið vera vissir um, að eg 
skal segja Villeneuve til syndanna. “ í september 1805 
fór Nelson frá Portsmouth í síðasta sinn. Hann sigldi 
skipi sínu, Victory, til enska flotans í grend við Cadiz; 
þá hatði Nelson 23 skip, en Villeneuve 36. Svo að 
segja daglega bað Nelson ensku stjórnina að senda sér 
meira lið. ,,Það dugar ekkert minnaen að gjöreyða frakk- 
neska flotanum, og það gerist ekkt með litlu liði“, sagði 
hann. Hann lagði ráðin á, og ræddi þau við undirmenn 
sína, svo ljóslega ogvel, að þegar sást til frakkneska flot- 
ans að morgni hins 21. október, vissi hver einasti maður, 
hvað honum bar að gera. 

Þegar alt var undirbúið, gekk Nelson ofan í káetu 
sína, og ritaði stutta skýrslu um atlöguna. Síðan féll 
hann á kné, og ritaði eftirfylgjandi bæn: j,Veiti hinn al- 
máttugi guð, sem eg tilbið, flota mínum þýðingarmikinn 
Og fullkominn sigur, — sigur, sem frelsi ættland mitt og 
gjörvalla Evrópu. Verði enginn til þess að flekka þann 
sigur með ómannúð eða vanrækslu, heldur séu mannúð 
og skyldurækni einkenni gjörvalls brezka flotans. Sjálf- 
an mig fel eg honum á hendur, sem skapaði mig. Veiti 
hann mér náð til þess að rækja skyldustörf mín trúlega, 
og blessi hann viðleitni mína að hjálpa ættlandi mínu. “ 
Klukkan hálf ellefu gaf Nelson hið fræga merki: ,,í dag 
væntir England þess að hver maður geri skyldu sína“. 
Bardaginn byrjaði 50 mínútum síðar, og var harður og 



ALMANAK 1906. 


95 


ákafur. Skrifari Nelsons féll dauSur viÖ hlið hans á skip- 
ínu ,,Victory“, og rétt á eftir flaug'kúla milli Nelsons- 
o g Hardy skipaforingja. Stundu síðarsærðist Nelson bana- 
sári. Kúla kom í vinstri ðxl hans og gegn um lungun og 
mænuna. „Þar hafa þeir loksins gjört út af við mig, 
Hardy“, sagði Nelson, um leið og hann hné'niður, ,,Eg 
vona ekki“, sagði Hardy. ,,Jú“, svaraði Nelson, ,,hrygg- 
urinn á mér er í sundur. “ 

Hann var borinn undir þiljur, og lifði við kvalir í þrjá 
klukkutíma. En jafnvel meðan dauðastríðið stóð yfir, 
spuröi hann hvað eftir annað, hvernig orustan gengi. Er 
honum var sagt, að fimtán af sltipum Frakka væru eyði- 
lögð, breiddist sorgarský yfir andlit hans. Eru þau að 
eins fimtán?“ sagði hann. ,,Eg hafði vonað að þau yrðu 
tuttugu“. Svo skipaði hatin að kasta akkerum, þvi óveð- 
ur væri í aðsigi. Hardv kvað Collingwood flotastjóra 
myndi líta eftir því sem gera þyrfti. ,,Ekki meðan eg 
lifi“, svaraði Nelson, og gerði tilraun til að rísa á fætur. 
,,Kastaðu akkerum Hardy“, sagði hann einbeittlega, og 
þessari síðustu skipan hans var hlýtt. „Kystu mig, 
Hardy“, sagði hann við vin sinn stuttu seinna. Svo lok- 
aði hann augunum, ánægjubros breiddist yfir varir hans. 
,,Guöi sé lof, eg hefi gjört skyldu mína“, mælti hann, og 
voru það hans síðustu orð. 

Áhrif bardagans voru algjör, og jafnvel þeir, sem 
vonað höfðu hins bezta, höfðu ekki dirfst að búast við svo 
stórfeldum sigri. Orustan við Trafalgar gjörði enda á 
sigurdraumum Napóleons, að svo miklu leyti, sem þeir 
snertu England. Átján af skipum Frakka eyðilögðust, 
og hin flýðu burt úr bardaganum. Þá fyrst var hægt aö 
segja með vissu, að það yrði að áhrínsorðum: „Drotnaðu 
yfir öldunum, Bretland.“ 

Nelson var jarðaður með viðhöfn mikilli 9. janúar 



9 6 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


1806. Marg'ir minnisvarðar hafa verið reistir honum, en 
þess þarf ekki við. Sagan hefir reist honum varanlegan 
minnisvarða, sem aldrei hrinur. 

Orustan við Trafalgar 1805, og orustan í Kóreu 
sundinu 1905, eru merkilega líkar hvor annarri í áhrifum 
sínum. Togo varðveitti sjálfstæði Japansmanna; Nelson 
barg Englandi frá yfirgangi Napóleons. Enda var 
Togo með þeim fyrstu, sem mintist Nelson með aðdáun 
og lotningu á hátíð þeirri, er haldin var nýlega til minn-' 
ingar um hina frægu ensku hetju. 

Sorglegt er það að sönnu, að skálmöld skuli ráða lög- 
um og lofum í heiminum. En meðan svo standa s’akir 
eðlilegt, að þeir séu í heiðri hafðir,sem mesta hreysti sýna, 
þá er barist er um frægð þjóðanna, og frelsi einstakl- 
inga. Samt er skyldurækni Nelsons, hugrekki og mann- 
úð jafnvel enn eftirtektarverðari en hinir frábæru hæfileik- 
ar hans sem flotastjóri. Með þeim hefði hann rutt sér 
braut til verðskuldaðrar virðingar í hvaða stöðu sem hann 
hefði verið. Og þeirra vegna verðskuldar hann virðingu 
þá, er heimurinn sýnir hinu dána mikilmenni. 




ALMANAK igo6. 


97 


Helztu viðburöir og mannalát meðal 
íslendinga í Vesturheimi. 


Við vorpróf Manitoba háskólans í maímánuði 1905, 
tóku þessir íslenzkir námsmenn burtfararpróf: 

Hannes Marínó Hannesson, með 1. einkunn betri í 
lögíræði. 

Runólfur Fjeldsted, með 1. einkunn. 

Mary Kate Anderson, með 2. einkunn. 


Frá háskólanum í Grand Forks í Norður-Dakota út- 
skrifaðist einn íslendingur á þessu ári (iö.júní 1905): Árni 
Kristjánsson frá Mountain, N. D. 


Með septembermánuði 1905 byrjaði Magnús Magnús- 
son kennarastarf við Gustavus Adolpbus College í St. 
Peter, Minn. Er hann ráðinn til þess starfs af hinu ev. 
lút. kirkjufélagi ísl. í Vesturheimi. Magnús er bróður- 
sonur meistara Eiríks Magnússonar í Cambridge á Eng- 
landi. 


Herra Albert Jónsson í Winnipeg hefir reist stórhýsi 
mikið þríloftað úr steini á þessu ári (1905) og stendur sú 
bygging á horninu á Young St. og Sargent Ave. og er 
vafalaust önnur stærsta bygging þeirrar tegundar, serr 
íslendingur hefir látið reisa í þessari heimsálfu. Fjórar 
sölubúðir eru á fyrsta gólfi, en efri loftin eru bygð fyrir 
íverustaði. Albert Jónsson er ættaður úr Eyjafirði (af 
Vkureyri). 



9« 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


M A N N A L Á T. 


Janúar 1905. 

3. Ólafur J ónsson, smiður, til heimilis hjá Baldvin Jóns- 
syni á Kirkjubæ við Hnausa-pósthús í Nýja íslandi 
(ættaður úr Kelduhverfi), 70 ára. 

5. María Rögnvaldsdóttir við Mountain, ekkja Kjartans 
Eiríkssonar, d. 1869 (úr Húnav.sýslu), 89 ára. 

8. Hólmfríður Sigurðardóttir í ísl. nýlendunni í Minne- 
sota, 79 ára. 

10. Sveinn Eiríksson bóndi við Rat River, Man. (ættaður 
úr Reykhólasveit), 48 ára. 

10. Sigurlaug Þorsteinsdóttir, ekkja, móðir Hannesar 
kaupmanns á Gimli og þeirra systkina. 

14. Pétur sonur Péturs Péturssonar Jökuls í Minneota, 
Minn., 22 ára. 

17. Sofía Bjartmarsdóttir í Winnipeg (frá Brunná í Dala- 
sýslu), 22 ára. 

21. Daníel Daníelsson á Mountain, N. D. (frá Eyði á 
Langanesi), 69 öra. 

26. Hannes Jonsson, Benjamínssonar (frá Syðra-Lóni á 
Langanesströndum) til heimilis í Pembina, 59 ára. 

31. Jónas sonur Jóseps bónda Skram í Geysis-bygðí Nýja 
íslandi, tæplega tvítugur að aldri. 

Febrúar 1905. 

3. Sigurbjörg Stefánsdóttir Gunnarssonar, kona síra 
Björns B. Jónssonar í Minneota, Minnesota (ættuð úr 
Skriðdalnum í Suður-Múlas.), 32 ára. 

16. Þórunn Sigurðardóttir kona Halldórs Jónssonar í 
Winnipeg (frá Hellulandi í Skagafirði), 26 ára. 

18. Rúnólfur Eiríksson í Winnipeg (frá Einarssteigi í 
Skriðdal í S.-Múlasýslu), 71 ára. 

19. Vilborg Bergstone í Winnipeg, 22 ára. 

20. Ingibjörg, dóttir Guðlaugs Ólafssonar, snikkara, í 
Winnipeg, 16 ára. 

26. Tryggvi BenediktssonPéturssonaríGardar-bygð,N.D. 



LAMÁNAK 1906. 


99 


Marz 1905. 

10. Jón Rafnsson í Minneota (úr Vopnafirði), 77 ára. 

21. Jón Jónsson Normann hjá syni sínum Þórarinn bónda 
í Þingfvallanýlendu (frá Syðstu Grund í Blönduhlíð í 
Skagafirði), 64 ára. 

24. Sigfríður, kona Jóhanns Thorarensen í Selkirk (af 
Akureyri). 

24. Pálína Sigríður Spence, gift kona í Winnipeg', 28 ára. 

25. Ingfibjörg', dóttir Halldórs bónda Jónssonar í Argyle- 
bygð (úr Sæmundarhlíð í Skagafirði), 23 ára. 

27. Guðmundur Björnsson (frá Mýri í ísafjarðars.), 85 ára. 

Sigríður Jónsdóttir Sigurðssonar, ekkja Gunnars Gísla- 
sonar (frá Kumlavík á Langanesi), 73 ára. 

Apríl 1905. 

2. Þuríður Sigfúsdóttir kona Sigurðar Indriðasonar í 
Selkirk (ættuð úr Norður-Múlas.), 28 ára. 

8. Minnie Goodman kona Guðmundar Goodman bónda 
við Poplar Park, Man., 23 ára. 

10. Páll, sonur Eyjólfs Eyjólfssonar í Winnipeg (frá Dag- 
verðargerði í Hróarstungu í N.-Múlas.), 33 ára. 

11. Ragnheiður Jónsdóttir í Pembina, N.D., ekkja Hann- 
esar Jónssonar er þar lézt 26. jan. þ. árs. 

12. Valgerður Sigurgeirsdóttir Jónssonar kona síra Magn- 
úsar J. Skaftasonar, 50 ára. 

13. Guðbjörg Þorláksdóttir kona Þórðar Einarssonar 
bónda í Ardals-bygð í Nýja íslandi (ættuð úr Árnes- 
sýslu), 48 ára. 

16. Elin, ekkja eftir norskan mann, Ellef Guttormsson, í 
Edinburg, N.D. (frá Enniskoti í Húnav.s.). 

24. Krisján Vigfússon bóndi við Vestfold pósthús í Man. 

27. Gunnar, sonur Jóhannesar Jóhannessonar bónda í 
Pine Valley í Manitoba, 20 ára. 

29. Magnea Margrét Þórarinsdóttir í Portage la 'Prairie, 
Man. (frá Kjarvarðsstöðum í Biskupstungum). 

Maí 1905. 

11. Kristbjörg Bjarnadóttir kona Jónatans Jónatanssonar 
á Gimli, 66 ára. 



IOO 


ÓLAFUR s. thorgeirsson: 


14. Kristján Jakobsen í Winnipeg (fæddur í Keflavík í 
Gullbringusýslu 1828), fyrrum verzlunarmaður, 77 ára. 

16. Sigríður, dóttir Davíðs Jónssonar bónda við Gardar 
N.D. (frá Syðri Reykjum í Húnav.sýslu), 30 ára. 

16. Pétur Egilsson í Daupbin, Man. (frá Minni-Vogum í 
Gullbringus.),. 40 ára. 

25. Jens J. Þorgeirsson í Winnipeg (úr Dalasýslu), 46 ára. 

30. Jón Jónsson bóndi í Álftavatnsb)rgð í Man. (fluttist 
hingað vestur frá Rauðsey á Breiðafirði, þar sem hann 
lengi hafði búið stórbúi), 70 ára. 

31. Sigríður Hannesdóttir til heimilis hjá tengdasyni sín- 
um Jósef Sigvaldasyni Walter við Gardar, N.D. (var 
tvígift, síðari maður hennar,Hannes Jónsson, d. 1888 
fluttu hingað 1874 frá Þernumýri í Húnav.s.), 62 ára. 

31. Helga Finnsdóttir á Gimli, ekkja Guðmundar Bjarna- 
sonar (og lengi bjuggu á Brekku í Barðastr. s.),) 87 ára. 

He'gi Þorsteinsson bóndi í Argyle-bygð (úr Hróarstungu). 

Júní 1905. 

5. Einar Einarsson bóndi að Oxará í Geysis-bygð í Nýja 
ísl. (ættaður úr Mjóafirði á Austurlandi), 58 ára. 

5. Guðrún Jónsdóttir, Ingimundarsonar í Utah (úr Aust- 
urlandeyjum), á fertugsaldri. 

18. MagnúsBjarnason í Utah (úr Austurlandeyjum),90 ára. 

Júlí 1805. 

4. Björg Guðlaugsdóttir í Grunnavatns-bygð, Manitoba, 
ekkja Guðm Guðmundssonar (bjuggu síðast í Oxney 
á Breiðafirði), 81 ára. 

4. Guðmundur Guðmundsson á Framnesi í Nýja íslandi, 
37 ára. 

10. Sigurbjörg Sigurbjörnsdóttir kona Th. Thórðarsonar 
læknis í Minneota (ættuð úr Vopnafirði), 28 ára. 

15. Nikulás Guðmundsson í Winnipeg (af Suðurl.), 47 ára. 

17. Bjarni, sonur Eiríks bónda Bjarnasonar í Þingvalla- 
nýlendu (af Seyðisfirði), 17 ára. 

20. Halldór F. Reykjalín bóndi við Mountain (sonur Frið- 
riks prófasts Jónssonar sem var á Brandsstöðum í 
Barðastrandars.), á níræðisaldri. 


ALMANAK igo6. 


IOI 


Ágúst 1905. 

11. Guðlaug kona Jóns Ólafssotiar Johnson í Glenboro, 
Man., (ættuð úr Þingeyjarsýslu), 19 ára. 

12. Sigurbjörn Jónsson í Winnipeg (úr Þistilfirði), 54 ára. 
12 Guðmunda Halldórsdóttir kona Sigurðar G. Magnús- 

sonar í Winuipeg, ung kona. 

15. Benedikt Bjarnason í Breiðuvík í Nýja ísl. 22 ára. 

17. Pétur, sonur Jóns Jónssonar Breiðfjörðs bónda í Norð- 
ur-Dakota, 18 ára. 

18. Sigríður Þorbergsdóttir kona Þorleifs Jónssonar frá 
Reykjum á Reykjaströnd í Skagafirði, nú til heimilis í 

Lögbergsnýlendunui, 71 ára gömul. 

19. Guðlaug Jónsdóttir, ekkja, til heimilis í Glenboro (úr 
Húnavatnssýslu) 82 ára. 

21. Jónína Eggertsdóttir, kona Jósefs Schram í Winnipeg 
(af Sauðárkróki), 46 ára. 

23. Bjö'rg Jónsdóttir kona síra Einars Vigfússonar í 
í Winnipeg (síðast prestur að Desjarmýri), 53 ára. 

31.- Árni, sonur Runólfs Eiríksonar er lézt í Winnipeg 
18. febr. þ. árs, 27 ára. 

31. Björg Sæmundsdóttir í Winnipeg, gift kona, 37 ára. 
September 1905. 

6. Kristín, kona Jóhannesar Jónssonar Færeyings fcónda 
við Manitoba-vatn, hún var dóttir Sölva heit. Heiga- 
sonar, sem oft er á minst. 

10. Jóhann Frímann, sonur Guðmundar Guðmundssonar 
í Duluth, Minn, 26 ára. 

16. Sigfús Jónsson bóndi við Framnes pósthús í Nýja Is- 
landi (frá Refsmýri í N.-Múlas.), 53 ára. 

18. Aðalbjörg Jónsdóttir kona Guðmundar Sigurðssouar 
í Garðar-bygð (frá Skálum á Langanesi), 81 ára. 

20. Jóhanna Stefánsdóttir kona Ófeigs Gunnlaugssonar, 
trésmiðs í Norður-Dakota 

27. Helga Jónsdóttir i Spanish Fork, Utah (ekkja og 
fyrsta kona Þórðar Diðrikssonar, mormóna-prests, 

fluttu til LTtah 1850), 93 ára gömul. 

28. Jörundur Óiafsson (af Álftanesi), á fimtugsaldri. 


102 


ÓLAFUR THOKGEIKSSONU 


30. Sigurbjörg', dóttír Davíðs Jónssonar í Gardar-bygð, 
N.D. (úr Húnav.s.), 40 ára 

Október igoj. 

I. Bjöm Jónsson, real stúdent, í Winnípeg'osis (frá 
Víðirhóli á Hólsfjöllum) 36 ára. 

3. Árni Jónsson í Bailard á Kyrrahafsströndinni (fráÞor- 
lákshöfn í Árnessýslu), 44 ára. 

3. Jón Vigfusson í W.peg (frá Búlandi í SKaftaf.s.),2 7ára 

5. Guðmundur Árnason í Selkirk (ættaður úr Borgarfirði 
í N.-Múlasýslu), 45 ára. 

13. Ólafur Gabríelsson í Winnipeg (úr N.-Múlas.), 86 ára. 

13. Jón Sveinsson bóndi í Geysis-b) r gð í Nýja íslandi 
(bróðir Benedikts sál. Sveinssonar sýslum.) ,71 ára. 

16, Hólmfríður Helgadóttir í Winnipeg, 22 ára 

29. Björg Jósefsdóttir kona Björns Klemensjsonar í Winni- 
, peg (af Skag'aströnd), 36 ára. 

Sigurbjörn Arnason bóndi í Argyle-bygri í Manitoba. 

Jón Jónsson bóndi við Otto pósthús í Manitóba. 

Nóvember 1905. 

II. Benedikt Ágúst Ólafsson í Winnipeg, 27 ára. 

17. Stefán Kristinn Ólafur Kristinsson í Calgary, sonur 
Kristins Kristinssonar við Markerville pósthús í Al- 
berta, 22 ára. 

29. Rakel Guðmundsdóttir í W.peg (af Seyðisfirði), 27 ára. 

22. Valgerður Jónsdóttir, ekkja eftir Ólaf Sigurðsson, dá- 
inn í Winnipeg fyrir nokkrum árum, 44 ára gömul. 




ALMANAK 1906. 


103 


INNIHALD. 


Tímatal—Myrkvar árið 1906—Forna tímatalið—Páska- 


dagar—Sóltími—Til minnis um ísland—Ártöl nokk- 
urra merkisviöburða.bls. i—,7 

AlmanaksmánuÖirnir .. “ 8—,20 

Páll Briem, Með mynd. Eftir síra Friðrik J. 

Berg-mann. “ 21—30 

Ralph Connor (Rev. C. W. Gordon). Með 

mynd. Eftir síra Friðrik J. Bergmann . . “ 31-—41 

Mabel Mclsaac. Saga frá Nýja Skotlandi. 

Eftir Magnús J. Bjarnason.“ 41—37 


Safn til landnámssög-u íslendinga í Vestur- 


heimi: Saga íslenzku nýlendunnar í bæn- 
um Winnipeg: Hin fyrstu kirkjuþing—Einar 
Hjörleifsson — Skemtanir —Sameiningin—Leifur 
hættir—Heimskringla’ byrjar—Eggert Jóhanns- 
son—fslendingar reisa kirkju. Eftir sira Frið- 
rik J. Bergmann. “ 52-—86 

Nelson lávarður. Eftir Hjört Leó.“ 87—96 

Helztu viðburðir og mannalát meðal íslend- 

inga í Vesturheimi.■.“ 97—102 


Mynd af Akuréyri, við Eyjafjöið. 










Dominion Life 

Assurance Company 

HEAD OFFICE :: WATERLOO, ONT. 

President and Manag'ing Director: THOS. HILLIARD 

Vice PreKÍdents : 

P. H. Simps, Esq.. S. B. Bricker, Esq., Hon. Jas. McMulliN 
Superintendent of Agencies: FRED. HALSTEAD 


Höfuðstóll ákveðinn. $i,000,000 

HöfuSstóll seldur.. 400,000 

Höfuðstóll borgaður. 200,000 


Fullkomin trygging meö peninga-innleggi hjá stjórninni í Ottawa 


Ef þér eruð áfrain um að tryg-gja líf yðar 
hjá góðu og áreiðanlegu félagi þá fráfæl- 
ist eigi að taka lífsábyrgðar-skírteini hjá 
Dominion Life. Stjórn félagsins er var- 
kár í allri ráðsmensku og heíir lægri til- 
kostnað en önnur samskonar félög. Sjáið 
þeim borgið, sem yður eru kærari en yðar 
eigið líf, sé það konan, börnin, móðir eða 
faðir. Gerið það straX, í næstu viku get- 
ur það orðið of-seint. 


Allar upplýsingar gefa þessir íslenzkir umboésmenn félagsins: 

ÁRNI EGGERTSON, 

BILDFELL & PAULSON, 

M. MARKUSON. 


T. Corbett, Gen. Manager 

fyrir Dóminión Life í Manitoba. 

210 Mclntyre Block eða _ w . __ 

494 Furby St. WINNIPEG, MANITOBA. 





Beztu tegundir 
Ábyrgö gefin 
Verö sanngjarnt 


Photos 
Photos 
Photos 

MYNDASTOFAN opin'á hverju laugardagskveldi 
o g þá teknar ljósmyndir við artificial ljós sem 
nú er svo mikið brúkað. 

WELFORD’S Photo Studio 

Cor. of Pacific Ave. & Main St., 
WINNIPEG, MAN. 


VID HÖFUM 

haft meðalaverzlunina í vesturparti Winnipegf-bæjarins um 
mörg- ár og við viljum halda áfram að hafa hana framvegis 

EF ódýrar vörur, góðar vörur, nákvæmni, varkárni 
í meðalasamsetningi, fljót afgreiðsla og menn 
með reynslu geta trygt hana. 

VIÐ kærum okkur ekki um verzlun allrar borgarinnar, en viljum 
halda ókkar hluta, og munum mæta öllum lægstu prísum sem 
kunna að verða. 

) Cor. Ross Avénue & Isabell Street 
Cor. Notre Dame Ave. & Sherbrooke St. 
Cor. Logan Avenue & Nena Street. 

Cor. Elgin Ave. & Nena Street. 

Cor. Wxlliara Ave. & East Street. 

COLCLEUGH & CO. 






OLAFSON BLOCK 

Cor. King & James St’s 

TELEPHONE 91. 

Flour, 

Feed, Grain, 

Hay 


and 


Internalional Stock Food 



WHOLESALE & RETAIL 


G. OLAFSON & CO. 

WINNIPEG, MANITOBA. 


HÚSBÚNADUR 

Hjá okkur getið þér fengið alt sem heyrir til 
húsbúnaði fyrir eins lágt verð og lægra en hjá 
öðrum. Við getum hjálpað yður til að prýða 


stáss-stofuna, borðstofun.a og svefnherbergin. 

Við lánum húsbúnað með mánaðar-afborgun- 
um. Við höfum haft mikla verzlun við Islend- 
inga undanfarið og ætíð ieiðst farsællega. 

C. H. Wilson Furniture Co. 

Cor .William and Princess, Winnipeg. 










STANDARD 



Þeir selja einnig 


“Dominion” 

Æ;*wL muvuiue 

Pianos og 


Organs 

~munv". .. 

Berliner 

■ SSS'H 

Gramophones 

n 

1 

••*: 

1 

Edison 

.. - j| 

Phonographs 

STANDARD GRAND. SWELL FRONT. 

LOCK AND CfiAIN STITCH . 

TWO MACHmNES in one. 

HALL BEARING STAND WHEEL. 

The “Standard” Rotary runs as silentasthe 
tick of a watch. Makes 300 stitches while 
other machines make 200. 

Apply to our local dealer, or if there is no 
ci*aler in your town, address 

Allar tegundir af 

Fíólínum og Giutars 

og önnur hljóðfæri. 

THB 


Standard Sewlng Machint Cú., 

Kirkjusöngva og allar 

CLBVBLAND, OHIO. 

kenslubœkur í hljóð- 

Turner & Co. 

færaslætti og í söng- 
fræði. Sönglög 

Portage Ave. 

WINNIPEG, 

MANITOBA. 


Are the Local Agents 

Turner 

for the 

STANDARD 

ROTARY 

& Co. 

SEWING 

Cor. Portage Ave. & Garry St. 

MACHINES. 

’Phone 1052. 











New-York Life 

HID MIKLA AL-ÞJÓDA 
LÍ FSÁBYRGDARFÉLAG 

ALLAR TEKJUR 

frá i. Jan. til i. Nóv. 1905 . . . . . $80,810,488.14 

ÖLL ÚTGJÖLD 

frá 1 . Jan. til 1 . Nóv. 1905 . 47,457,027.91 

NÝJAR LÍFSÁBYRGDIR 

seldar og - borgaðar, yfir sama tímabil $258,959,300.00 


T_T VER einasti óháöur og sjálf- 
■*" stæöur maður mundi taka 
sína lífsábyrgö hjá NEW-YORK 
LIFE ef hann verulega vissi mis- 
muninn á því og öðrum félögum. 


C. OLAFSON 

J. G. MORGAN 

AGENT. 

MANAGER. 

ó. 

BJÖRNSON 


LÆKNIR. 










